Gougle 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthe files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/ 



Digitized by 



Goode 



Digitized by Google 



Ŵitized byG00gIe 



Digitized by 



Goosle 



Digitized by 



Goode 



Digitized by Google 



Digitized by 



Goode 



Digitized by Google 



► 

GWAITH PRYDYDDAWL 

Y PARCHEDIG- 

GRIFFITH EDWARDS, M. A. 

CURAD LLANGOLLEN. 



I 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



GWAITH PRYDYDDAWL 



Y PARCHEDIG 

GRIFFITH EDWARDS, M.A. 

CÜRAD LLANGOLLEN. 



YN CYNNWYS 

PRYBBII8TAÍS ©^©©^©©(Lp 

Y RBAI 

A ENNILLASANT ARIANDLYSAU A GWOBRWYON; YN 
NGHYDA LLAWER O GYFANSODDIADAU ERAILL, 
YN GYMRAEG A SAESNEG. 



HEFYD, 

TRAETHAWD AR ANSAWDD A DIBENION 
BARDDONIAETH. 



BALA: 

ARGRAPHWYD GAN R. SAUNDERSON; 

AC AB WBRTB 

GAN H. HUGHES, ST. MARTIN's-LE-GRAND, LLUNDAIN; 
E. & T. JONES, LLERPWLL; SEACOME & PRICHARD, 
A T. CATHERALL, CAERLLEON J W. REES, LLANYM- 
DDYFRI ; A PHRIP LYPRWERTHWYR ERAILL. 

1846. 



I 



Digitized by Google 




Digitized by Google 



TO 

HER MOST GRACIOUS MAJESTY, 

THE QUEEN, 

THESE POEMS 

ARE, 

BY ROYAL PEIÍMISSION, 

MOST HUMBLY DEDICATED, 

BY HER MAJESTY'S MÓST DDTIFÜL AND DEYOTED 
SÜBJECT AND SERVANT, 

GRIFFITH EDWARDS. 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



EHAGYMADRODD. 



Wrth osod y gyfansoddiadau hyn ger bron y 
cyhoedd, fe allai mai nid afreidiol mynegi mai 
ffrwyth myfyrdod dyddiau boreuol yr awdwr 
ydyw y rhan fwyaf o honynt. Ond bu iddynt 
fyned dan rai cyfnewidiadau wrth gael eu had- 
ysgrifenu i'r diben o'u hargraphu. Yr hyn a 
dueddodd yr awdwr i'w hargraphu yn bennaf, 
ydoedd, bod yn eu mysg amryw o gyfansodd- 
iadau buddugol, am y rhai y rhoddwyd gwobr- 
wyon ar wahanol achlysuron, a dymuna i gadw 
y rhai hynny, yn nghyda rhyw bethau eraill o 
ffrwyth yr awen, rhag myned o honynt ar ddi- 
fancoll. 

Nid ydyw yn disgwyl y bydd i'r llyfr gael 
rhyw dderbyniad mwy gwresog nag a roddir 
i'r cyffredinolrwydd o'r cyfryw gyfansoddiadau. 
Ond mae'r gefnogaeth a roddwyd i'r gwaith 
yn barod yn ddigon a awgrym y bydd iddo 



Digitized by Google 



ti 



RHAGYTJfADflOÖÖ* 



gael derbyniad parod yra mysg rhifedi nid bych» 
an o'n cydwladwyr, yn gystal ag eraill. Nid 
ydyw cynnyrchion yr awen y» y fath fri yn bre- 
sennol yn y Dÿwysogaeth ag y canfyddwyd 
hwynt rai bîynyddoedd yn ol. Y rhan fwyaf o 
ddarllenwyr Cyrareig a dreuliant eu horiau ham- 
ddenawl yn y dyddiau hyn i ddarllen dadleuon 
crefyddol a pholiticaidd, yn hytrach nag i yfed 
o ffrydiau Helicon, ac i éistedd gyda 'r awenau 
ar lenyrch tawel eu brynîau a'u dolydd. Ond 
gellir dywedyd bod hyn yn ddrrywiad yn chwaeth 
y bobl, yn hytrach nag i'r gwrthwyneb, a'r can- 
lyniadau ydynt yn feunyddiöl yn profi hynny. 
Llais natur ydyw barddoniaeth, wedi cael ei 
gyssylltu wrth fesur a chynghanedd. A'r ncb 
sydd yn deall y natur ddynol oreu, ac yn medru 
cydymdeimlo gyda 'r hil ddynol yn y modd 
dwysaf, sydd yn sicr o hoffi barddoniaeth fwyaf, 
ac o ragori uwchlaw eraill yn y gelfyddyd. 

Mewn perthynas i natur y cyfansoddiadau 
hyn, gail yr awdwr ddywedyd iddo ymdrechu 
<;adw mewn golwg yr egwyddor ardderchog 
hono, sef gogoniant Duw, a lles dyn, trwy y 
«yfan o honynt; ac heb wneyd hyn ni buasai yn 
teimlo bod ei waith yn eu cyhoeddi hwynt i'r 



Digitized by Google 



feyd yn oydweddu â'i swydd ef megis gweinidog 
yr efengyl. 

Y traethawd ar natur a dibenion barddoniaeth 
sydd yn gynnwysedig gan y mwyaf o sylwedd 
amrywiol lythyrau, y rhai a ymddangosasant o 
dro i dro yn y newyddiadur a elwir " Y Protes- 
tant" er's rhai blynyddoedd yn ol, a derbyniasant 
gymmeradwyaeth gyffredinol ym mysg llawer o 
ddysgedigion pennaf Cymru. Cynnwysa sylw- 
adau mwy helaeth ar farddoniaeth yn gyffred- 
inol na dim a ymddangosodd o'r blaen yn yr 
iaith Gymraeg; a hyderir y gall fod o fudd ac 
adeiladaeth i'r rhai hynny nad ydynt yn meddu 
ar fanteision i chwilio i waith awdwyr eraill a 
ysgrifenasant yn fwy helaeth ar y testyn, 

Mewn perthynas i'r caniadau Seisnig, gellir 
dywedyd iddynt gael eu cyhoeddi, yn bennaf, er 
mwyn y rhai nad ydynt yn alluog i ddeall y 
rhai Cymreig. A chanfyddir i lawer o'r cyfry w 
roddi eu cefnogaeth i'r awdwr i gyhoeddi 'r 
gwaith trwy roddi eu henwau i lawr ar restr y 
tanysgrifwyr. Ac mae yn dra thebygol na fydd 
i'r Uyfr ddyfod i ddwylaw Uawer o ddarllenwyr 
heb fod yn alluog i ddeaii y caniadau Seisöig 
yn llawn cystal a'r rhai Cymreig* 



Digitized by Google 



viii 



BHAGYMADRODD. 



Anfonir y casgliad hwn fel ag y mae i nawdd 
y cyffredin, a hyderir nad ydyw yn bossibl bod 
dim ynddo i roddi achos tramgwydd i neb; a 
gobeithir y gall fod o ryw gymmaint o fudd ac 
adeiladaeth i bawb a'i darlleno. A chan bod ein 
Grasusaf Frenbines wedi caniattau, mewn modd 
tirion, i'r awdwr gyflwyno 'r gwaith i'w nodded 
hi, gellir bod yn sicr na fydd i blant Gwalia 
ddim gwrthod rhoddi iddo y gefnogaeth a 
deilynga. 

Llangollen, Tach. 1846. 



Digitized by Google 



CYNNWYSIAD. 

Tu dal. 

Pryddest ar dref a phorthladd Llerpwll 1 

LlongddryÜiad » 

Marwolaeth yr Arglwyddes Harriet Wyon : 13 

Llinellan a anfonwyd at Gyfalll mewn Llythyr 17 

Dychweliad y r Ymdeithydd.». » 19 

Galarnad ar farwolaetb y Parch. J. Jenkins, Periglor Cert, Swydd 

Drefaldwyn • 20 

Beddrod y Criation 89 

Yr Haf 30 

Y Dymmestl 38 

Emyn a gyfansoddwyd ar Ddydd Ympryd yn y flwyddyn 1832» 

pan oedd y Cholera Morbds yn y Wlafl 43 

Galarnad ar farwolaeth Syr Watkin Williams Wynn, Barwnig.... 44 

Y Greadigaeth 51 

Pryddest ar y Dywysoges Yictoria 61 

Llinellan a wnaed ar farwolaeth Mrs. Hannah Williams, gwraig y 

Parch. P. B. WilUams, Periglor Llanrng a Llanberís 69 

Myfyrdod yr Unig 73 

Udgorn Dnw 74 

Amser 78 

Llinellan a wnaed ar ddyfodiad Doges Caint, a'r Dywysoges Vic- 

toria, i Fôn, yn y flwyddyn 1832 80 

Llinellan a anfonwyd at y Parch. James Williams, Periglor Llan- 

fairynghornwy, Môn, pan oedd wedi bod yn glaf 83 

Byr otwg o helyntfon y Cymry yn yr amseroedd gynt 85 

Ystyriaeth Ddifrifol 87 

Bnddng (efelychlad o waith Cowper) 88 

Cwynion y Gymraeg ar ol ei gwiwgof noddwr, Owen Jones, Ysw. 

nen Owain Myfyr , , 00 



Digitized by Google 



X 



CYNNWYSIA.D. 



Emyn ar yr aehlytar o osod carreg aylfaen Eglwya Newydd, ger- 



UawPontFadog 95 

Englynion ar Bont Menai • 97 

Englynion ar agoriad Eiateddfod LUnerchymedd 98 

Emyn Pasg *.... 100 

Cwynfau Tad ar ol el Fab 103 

Englynion ar agoriad Eiateddfod Beaomaria 104 

YBibl 104 



RHYDDIÁITH. 

'Noawaith olaf y drwg-weithredwr 105 

Traethawd ar ddechreoad, ansawdd, a dibenion Barddoniaeth 111 

Barddoniaeth arwraidd 1 18 

Barddoniaeth ddynwaredol IS4 

Barddoniaeth delynol • 128 

Barddoniaeth hy fforddiadol, a darloniadol 129 

Barddoniaeth dochanol 132 

Barddoniaeth fbgeiliol... 134 

Barddoniaeth alarnadol 130 

Englynion 138 



Digitized by Google 



CYNNWYSIAD. XÌ 

CONTENTS OF THE ENGLISH POEMS. 

lntrodnction 143 

Lines read at the Liverpool Eisteddfod 147 

Mutiny of the Boanty 150 

The Storm 156 

Elegy to the meraory of the Ladies of Llangollen » 18» 

_ A Yisit to the Yale of Llangollen 16& 



Gwallau* — Tn dalen 1, Uinell 2, yn Ue lluddiedig darllen lluddadig.— 
Ta dalen 15, lüoell 18, ynüeynei ddydd, darUen yn ei dydd. 

Ehrata,— Page 146, " and if it do not contain," read « and if it doet 
not eontain." 



Digitized by Google 



Digitized by 



Goosle 



[ 



PRYDDEST 

AR DREF A PHORTHLADD LLERPWLL, 1 a'r HAWL SY 
GANDDI, O RAN CYFOETH A MARSI ANDIAETH, I 
GAEL EI GALW TYRUS NEfTYDD. 

TESTUN EI8TEDDFOD LLERPWLL, MEHEPIN 1840. 

Lle cyfhwrdd y Mersey â thònau'r Môr Werydd, 
Mal pe b'ai 'n lluddiedig ar ol ei thaith hir, 

Y gwelir tref orwemp Llynlleifiad ysblenydd; 
Brenhines y moroedd, ac addurn ein tir. 

Ei henw sy'n hysbys trwy 'r crwnfyd cwmpasog, 
Lle chwytha y gwynt, ac y treigla y dòn ; — 

Cenhedloedd y ddaear, trwy'r dyfnder trochionog, 
A'u llongau yn llwythog, ymdynant at hon. 

' 1 Llerpwll, neu Llynlleifiad, a ystyrir yr ail dref yn Lloegr 

mewn maintioli a chyfoeth ; ond oddeutu can mlynedd yn ol 
nid oedd ond Ue bychan, hynod o ddigynnydd. Daeth rhag- 
ddi yn gyflym o fod yn bentref tlawd, yn cael ei breswylio gan 
bysgodwyr, nes cyrhaedd ei maint a'i henwogrwydd presennol. 
Mae ei sefyllfa yn nodedig o gyfleus er cario ymlaen bob mas- 

f nach, sef ar làn yr Afon Mersey, lle y cyferfydd gyd â'r Môr 

Werydd; a thrwy hynny gall llestri fyned allan o'i phorthladd 
i'r môr mawr mewn ychydig oriau. Ar y llaw arall, yr Afon 
Mersey sydd yn fordwyol i bellder mawr i mewn i'r wlad, tra 
mae 'r wlad oddi amgyteh yn cynnwys llawer iawn o weithydd 
mawrìon ynddi. 

A 

i 



Digitized by Google 



2 



Tyr'd awen, goìyga y fan sy'n rhyfeddod 
Fn hoes, yn ei masnach a chynnydd ei 'stôr; 

Trigolion pob ardal a welir mewn syndod, 
Àm hon yn ymddiddan o fynydd i fôr. 

Ei llestri sy*n rhwygo gwastadedd raaith Neifion, 
Bryd arall ymdreiglant dros foelydd y mýr,* 

A'i morwyr calonog wynebant yn eon 

Trwy deyrnas faith Neptune, 1 heb ddychryn na 
chur. 

Hwylbrenau ei Hongau, o bell megis coedwig, 
Sydd yn arddangos ei mawredd a'i bri; — 

A Uuoedd dro'nt allan i wledydd pellenig, 
Gan ledu eu hwyliau a lltiebio y lli. 

I mewn y daw eraiìl; — a banllef gorhoian 
Sy 'n cael ei gwrthatteb gan furiau y lle; 

Fel hyn rhai sy'n dychwel, a'r lleill yn troi allan 
Ar wasgar, i bob man îs haulwen y ne\ 

Ei mwg a ddyrchafa yn dorchau i'r wybren, 
Nes cuddiaw siriolbryd claer lusern y nen; 

A thawch yn golofnau ymsaetha i'r fFurfafen, 
A'r agerdd sy 'n rhuo trwy 'r wybren uwch ben* 

* Mŷr, rhif Hîosog o Môr. 

1 Neptp/ne a Neifion ydynt agos yn gyfystyr, a'r naill a'r 
llall yn arwyddo Uywydd ar frenhiniaeth yr eigion; ond mewn 
barddoniaeth mae 'r enwau yn cael eu defnyddio i arwydd- 
ocau y môr ei hunan* 



Digitized by Google 



3 



Mae trwst y myrddiynau sy 'n gwau trwy 'r heolydd 
Yn dadwrdd fel tonnau ar finion y mòr; 

Myned a dychwel y gwelir hwynt beunydd, 
Fel gwenyn trwy 'r maesydd yn cludaw eu 'stôr. 

Adeiliau mawreddog, lle trinir matterion 
Trafoidiaeth, a masnach o'r môr ac o'r tir; 

Marsiandai godidog, Eglwysydd, Ysgolion, 
Sydd yma 'n addurno y ddinas mae 'n wir. 

Ym mysg y pinaglau drywanant yr wybren, 
Y gwelaf Britannia 1 yn eistedd yn ben; 

Mae bron a chyrhaeddyd yr asnr ffurfafen, 
A gwneyd ei sefyllfa 'mysg bodau y nen. 

A gwel wron Trafalgar* hefyd yn trengn, 
A Brydain gan alar yn newid ei gwedd; 

Ac angau sydd atto yn distaw ddynesu, 
Gan agor ei ddwyfron âg ergyd ei gledd. 

Ni's gallaf anghofio y waedlyd ymdrechfa, 
Tra'n gweled yr olwg angeuol ger bron: — 

A'r gelyn yn brysur yn flToi o'r ymladdfa, 
Trwy g} f rph y marwolion, rhai dagent y dòn. 

1 Cyfeirîr yma at y Britannia a ganfyddir ar ben yr Ex- 
change. 

* Y wyddfa i'r Cadfridog anfarwol Nelson, yn ymyi yr Ex- 
change, a gyfrìfir yn waith hynod o gelfyddgar, a chostiodd 
£8,000. 



Digitized by Google 



4 



Dinasoedd y cynfyd, hen Dyrus 1 a Sidon, 8 
A Rhufain 3 a Carthage, 4 orenwog eu bri, 

Yn hŵy ni chant fritho caniadau 'r prydyddion, 
Eu coron drosglwyddwyd Llynlleifiad i ti. 

Dy ddiwyd breswylwyr a ddiflin ymdrechant, 
Am drysor a chyfoeth hwy chwiliant bob lle; 

A'th enwog farsiandwyr i bob gwlad a gyrchant, 
O eithaf y gogledd hyd bellder y de. 

Nid moroedd a guddir gan balmant tragwyddol 

rew, allant rwystro anturiaeth dy wýr; 
Na holl ddychryniadau yr aig anfesurol, 

Na gwres y poeth gylchoedd, neu heintiau a chur. 

1 Tyrus ydoedd ddinas enwog gynt yn Phoenicia, wedi ei 
hadeiladu gan y Sidoniaid. Gelwir hi yn bresennol Sur. Yr 
oedd y Tyriaid yn nodedig am eu diwydrwydd, a chyfriftd eu 
dinas yn brif sefyllfa marsiandiaeth yn yr hen amseroedd. l'r 
Tyriaid y rhoddir yr anrhydedd o ganfod allan y modd i liwio 
ỳr ysgarlad gyntaf. Yr oedd Tyrus yn meddu ar ddau o borth- 
laddoedd eang, yn nghydà llynges gref. 

9 Sidon ydoedd ddinas arall yn Phoenicia, a phrif ddinas y 
deyrnae, ac yr oedd iddi borthladd rhagorol; ei henw yn bre- 
sennol ydyw Said. Y mae yn sefyll ar làn Môr y Canoldir, o 
gylch hanner cant o íìlltiroedd o Ddamascus, a phedair ar hug- 
ain o Tyrus. Yr oedd ei thrigolion, yr un modd a'r Tyriaid, yn 
nodedig am eu diwydrwydd, eu medr mewn marsiandiaeth, 
a'u morwriaeth. 

3 Rhufain, prif ddinas yr Eidal, yr hon a fu am oesoedd y 
ddinas fwyaf enwog ar y ddaear. ^ 

4 Carthage, oedd ddinas enwog yn Africa, yr hon a fu am 
amser maith yn gwrthwynebu Rhufain. 



Digitized by Google 



Sêr dieithr yn fynych arweiniant dy longwýr, 

A'u hwyliau a ledir gan awel y de; 
A haul y ffurfafen sy 'n dyst bod dy forwýr, 

Yn dilyn ei daubaid belydrau i bob lle. 

Y dyfnder fu gynt yn gwahanu cenhedloedd, 
Yn awr wnaed yn brif-fibrdd i'w hunaw y'nghÿd ; 

Morwriaeth a welir yn asio teyrnasoedd, 
Gan ddwyn i'n cym'dogaeth eithafion y byd. 

Bn croesi 'r Môr Werydd am oesau 'n rhyfeddod, 
A hwylio i dir India yn orchest tra mawr ; 

Ond terfyn llywodraeth hen Frydain alluog 

Yw 'r wybren uwch ben, a'r Môr eithaf, yn awr. 

Cenhedloedd ffroen uchel tu hwnt i'r cyhydedd, 

A welwyd yn plygu i'r llwch ger ei bron; 
Ysgydwa'i theyrnwialen; — mae arswyd trwy 'r go- 
gledd 

A'r deau yn treiddio, mewn mynud rhag hon. 

Taranau 'i digofaint, a'u herchyll ruadau, 
Á siglant orseddau raeib cedyrn y byd ; 

A'i Uestri diorfod a gadwant ororau 
Pellenig y ddaear, mewn arswyd o hyd. 

Gwel fawredd Llynileifiad, ei phorthladd gorenwog, 
Lle cludir trysorau y byd i'r un man ; 

A chaerau amddiffyn hen Albion 1 ailuog, 
£i muriau o dderw, o amgylch y làn. 

1 Albion, hen enw Ynys Brydain. 



Digitized by Google 



6 



Fel nodwydd y morwýr yn troi at y gogledd, 
Er gwaethaf rhuadau diorphwys y dòn, 

A hyn heb wahaniaeth o bob tu i'r cyhydedd, 
Mae tynfa holl lestri y ddaear at hon. 

Y chwim agerdd-longau, tros dònau 'r gwyrdd heli, 
Ant allan oddi yma yn chwyrn i bob parth ; 

Mae'r eigion o'u hamgylch yn gorwyllt dryferwi, 
A'r wybren ysblenydd a guddir gan darth. 

Rhyfeddol olygfa! mal rhwygant trwy 'r tònau, 
Bryd arall ymdreiglant, gan gryfder y gwynt; 

Ail ydynt i'w gweled i danllyd fynyddau, 
Yn nofio trwy 'r weilgi drochionawg i'w hynt. 

Mor fuan y croesant i bell dir Araerig, 
Gan ddilyn yr haul er mor gyflym ei daith : 

Yn awr nid oes unman i'w wel'd yn bellenig, 
A'n teyrnas sy'n farchnad pob llwy th a phob iaith. 

Na soniwn ddim mwyach am Madog, 1 a'i fordaith, 
I'w gwel'd i'n cyndadan fel newid dau fyd ; 

Ein llestri wna 'r dyfnder yn awr yn ddieffaith, 
Trwy unaw Amerig a Brydain ynghyd. 

Y fath gyfnewidiad sydd er y cyn-oesoedd, 
A dyddiau mabandod y deyrnas fawr hon ! 

Pan gynt ein hynafiaid, dros ddw'r y dyfnderoedd, 
Ac yn eu cwch unpren, farchogent y dòn. 

1 Madog ab Owen Gwynedd, yr hwn, yn ol hanesion cred- 
adwy, a groesodd o'r wlad hon i'r America lawer o flynyddoedd 
cyn i Columbus ddarganfod y cyfandir enwog hwnnw. 



Digitized by Google 



7 



Gwylltfilod yr anial gymmerent eu noddfa, 
Lle gwelir Llynlleifiad odidog yn awr; 

A'r fan mae 'i phalasau, a*r orwych olygfa, 
Gynt bleiddiaid y llwyni orweddent i lawr. 

Ond yma 'n bresennol trigolion y ddaear 

A gyd-yragynnullant, Ue gynt nad oedd gwr ; 

A'r fan bu 'r bwystfìlod yn gorwedd ar wasgar, 
Gan wneyd eu hanneddau ar finion y dw'r. 

Fel Tyrus hon ddygodd ei hun i enwogrwydd 
Trwy 'i masnach, ei chyfoeth, a'i medr uwch y 
dòn; 

Ac ail i'r Pheniciaid, ei meib ynt gyfarwydd 
Yn holl gelfyddydau y ddaear o'r bron. 

Mae 'r byd fel yn lledu ei freichiau i'w derbyn, 
Pob culfor a phorthladd ynt fel yn ei gwa'dd ; 

Eu cynnyrch a enfyn pob dôl a phob dyffryn 
I lenwi ei marchnad, a lloni pob gradd. 

Fel Tyrus, mae hefyd yn llongborth cenhedloedd, 
A'i morwýr a'i rhwyfwÿr sy 'n feistri yr aig; 

Y balm ddygant iddi o'r ffrwythlon ynysoedd, 
A'r trysor a gloddir o gelloedd y graig. 

I'w marchnad a'i ffeiriau daw gwaith Uaw y celfydd, 
Yn borphor a sidan, gorwychder pob lle; 

I hon yr addfeda y ffrwyth ar y coedydd, 
Mewn gwledydd a lonir gan chwaon y de. 

Dy gyfoeth, Llynlleifiad, o oror boeth Atfrig 
A thiroedd ben Asia, a gluda y lli; 



Digitized by Google 



8 



A'r Môr 1 sydd yn golchi gorllewin Amerig, 
A gwlad yr iâ oesol, ýr gynnyreh i tL 

I ti y datguddia yr Andes 2 ei drysor, 
A delid Potosi 3 i'th fynwes a ddaw; 

I ti y disgleiria y gemau ^n mhoh goror, 
I ti y sugna 'r winwydden y gwlaw. 

Tir Catai* gynnyrcha ei blanhigion i'th loni, 
Ac yntau 'r sidanbryf sy 'n ffurfio ei we ; 

Y coedydd a wylant eu nodd, a'r clogwyni 
Ddadguddiant eu golud, i'th blant ym mhob lle. 

Y deri grymnsawl, addurnau 'r coedwigoedd, 
I ffurfio dy lestrî a dorrir i lawr; 

A'r coedydd wrthsafent ffyrnigrwydd y gwyntoedd, 
Yn llanw dy borthladd a welir yn awr. 

Boed llwyddiant i'th ddilyn a chynnydd diddarfod, 
A'tb feibion fo'n enwog tra daear a nen; 

Ond gochel ffyrdd Tyrus, 5 ei balchder a'i phechod, 
Rhai dynodd felldithion yr Ior am ei phen. 

1 Môr Mawr y Deau, yr hwn sydd yn eynnwys ynddo ynys- 
oedd Uuosog 1 , yn nghydà thiriogaeth eang Australia, yn perthyn 
i'r Uỳwodraeth Frytanaidd. 

2 Andes, mynyddoedd mawrion yn Nehenbarth America, y 
rhai a ymestynant o gyfÿngdîr Darien hyd at Patagonia, dros 
bedair mil o filltiroedd. 

* Potosi, ydynt fwngloddiau arîan enwog yn ChiE, Deheu- 
barth America. 

4 Catai y gelwir China, o*r Ue y cludir Uawer o nwyddau 
masnachol i'r deyrnas hon, ac yn enwedig y tè. 

5 Cafodd Tyrus ei Uwyr ddinystrio gan Alexander Fawr, yn 
unol à phrophwydoHaethau Esay *c EzecieL Bu raid Wẁ> 



Digitized by Google 



9 



LLONG DDRYLLI AD.* 

O'r porthladd dymunawl, llestr a gychwynai, 
I fy ned ar fordaith dros wyneb y dòn ; 

A'r haulwen o'i hol yn auraidd belydrai, 
Ac awel hyfrydlawn a'i chwythai yn llon. 

IV golwg yr oedd fel castell tra gorwych, 
Yn rhwygo gwyrdd dònau trochionog y môr ; 

A phawb oedd ynddi a'u bwriad a'u gwrthddrych 
Am gludo i'w cartref ryw gyfoeth yn 'stôr. 

Pob un o'r dwylaw yn llawen a hoenus, 
Ymdeithwyr, a'i llywydd, yn eofn heb fraw; 

A'r llestr yn nofiaw, i'r golwg mor ddestlus, 
Heb argoel pryd hwnnw bod gotid gerllaw. 

Fel hyu yn ei blaen yn gyflym y teithiai, 
Gan agor ei llwybr drwy drochion y lli ; 

A'r awel wrth chwythu o'i deutu chwibanai, 
A'r dyfroedd o tani yn trydar gan sî. 

ei gwarchae am saith mis cyn y gallai ei chymmeryd ; a'r modd 
y Uwyddodd i hyn ydoedd trwy uno yr Ynys ar yr hon a safai 
y ddinas gydâ 'r cyfandir, er mwyn cludo ei beiriannau phyf el 
at y muriau. Yr adeiladau yn y ddinas oeddynt yn ardderch- 
og dros ben ; a'r muriau yn gant a hanner o droedfeddi o uch- 
der, ac o drwch cyfartal. Cafodd ei hadeiladu, yn ol rhai han- 
esion, o gylch 2760 o flynyddoedd cyn cred. 

* Sylwer nad ydyw hŷd y llineîlau yn y Bryddest hon yr un 
ag sydd yn gyffredin yn cael ei ddefnyddio, ag a ganfyddir 
heryd yn y Bryddest flaenoroL 



Digitized by 



10 



Argoelion o lwydd yn awr a'i dilynai, 
Ond tristwch a galar a lechent dan gudd; 

Nid oedd un argoel mai i'w herbyn y troai, 
Fel wedi y dirwynai at derfyn y dydd. 

Daeth nos o'u haragylch, yr haul a fachludai, 
A duon gymmylau ordoent y nen; 

Y lloer mewn nifwl, o'r golwg ymguddiai, 
A sêr y ffurfafen gysgodid gan len. 

Yn lle yr awelon gaed drwy y boreu, 
Corwyntoedd a gly wid, a'u twrdd o bob tu ; 

A'r môr fel crochan berwedig ymchwyddai, 
A'r nos a'u hamgylchai, a'i mantell yn ddu. 

Fforchawg fellt hefyd a rwygônt y t'wyllwch, 
A thymmestl dd'ai arnynt 'mhob agwedd a dull 

A phob un a ddaliwyd gan alar a thristwch, 
Nes iddynt bron dd'rysu y'nghanol y gwyll. 

Y gwlaw a ddisgynai i lawr yn gcnllifoedd, 
Yn debyg i'r dylif a foddodd y byd ; 

Hefyd ogorwyd trysorau y gwyntoedd, 
Nes oedd yr elfenau mewn cynnwrf i gyd. 

Taranau trwy'r wybr yn treiglaw a glywid, 
Cymmylau cadduglyd ymdyrrent uwch ben; 

A thònau y môr fel gwefr-dân ganfyddid — 
O! gynnwrf dieiiydd trwy ddaear a nen. 

Y llong yn y dwfr fel meddwyn ymdreiglai, 
Yn llcsg yr ymdrechai yn erbyn y gwynt ; 



Digitized by Google 



11 

Pob tòn i'w harfod fel mynydd a ruthrai, 
Ail meiich i'r ymladdfa yn dyfod ar bynt. 

Yr hwyliau a rwygwyd— chwythid hwy 'n ddrylliau, 
A'r lly w gyda 'r angor yn ddiddefnydd aent, 

A phawb oedd ynddi a ddaliwyd gan ofnau, 
Ac aml y dolefent " beth bellach a wnaent ?" 

I lawr draws y bwrdd y syrthiai 'r hwylbrenau, 
Tra gwelid y dwylaw mewn arswyd yn syn, 

A llawer, gan faint eu tristwch a'u hofnau, 
A gly wid yn siarad yn debyg i hyn : — 

" Owî ein hen ardal a'i gwyneb hyfrydol, 
A'n teulu mwyn tirion na welera eu gwedd! 

Rhaid ini ymadael âV bywyd presennol, 
Ac yma'n y cefnfor rhuadwy cawn fedd! 

" O ! na ellid achub rhy wun o honora 
I adrodd y dynged ddigwyddodd i ni! 

Bod ein gorweddle ym meddrod yr eigion, 
A'n harch yn y tywod, a'n hamdo y lli î*^ 

Angau a dychryn y'nghyd wnaent ddynesu, 
A phob peth a'u gyrai at ddinystr yn nes j 

A thrwst y corwyntoedd a'r môr yn taranu, 
A ruent mal cerbyd ar balmant o bres. 

Y tônau yn rhuthro fel mynydd ar fynydd, 
A'r llong hithau 'n marchog ar frigyn y lluwch, 

A wnaent i bob ymdrech droi yn ddiddefnydd ; 
A'r môr yn terfysgu yn uwch ac yn uwch. 



Digitized by Google 



12 



A phan oedd y wawr o'r dwyrain yn dyfod, 
Y Ilestr yn awr redai yn ddrylliau ar graig; 

Pwy all roi darlun o'r waedd ac o'r trallod, 
Wrth wel'd rhai 'n ymdreiglo ar wyneb yr aig 

Crocbwaedd ddolefus a glywid yn codi, 
O fysg y trueiniaid a suddent i lawr; 

A'r môr, a rbuadau dibaid y weilgi, 

Oedd fel yn eu gwatwor, yn echrys eu gawr. 

A darnau y llong y tònau a frithwyd, 

A Uawer o'r morwýr oedd wrthynt y'nglyn ; 

Ond pawb o bonynt i'r dyfnder a lyngcwyd, 
Fel nad allai ddiangc o honynt ond un. 

Hwn, wrth ymdreiglo ar wyneb y dyfroedd, 
Gan gyrraedd y làn a ymlusgai i dir; 

Hefyd pan laniodd mewn llewyg y syrthiodd, 
A'i gorph yn archollion briwedig yn wir. 

Yno fe'i cafwyd gan ŵr a ddaeth atto, 
Yr hwn a ddeallodd yr helynt a fu, 

Pan ydoedd ar lawr a'r dòn bron a'i gipio; 
Oddiyma 'i cyfododd, ef dygodd i'w dý. 

Fel hyn yn dosturiol achubodd ei fywyd, 
A chanddo ymgeledd a gafodd yn gu; 

A hwn oedd yr unig un a waredwyd 
Yn fyw, i adrodd yr helynt a fu. 



Digitized by Google 



13 



MARWOLAETH 

YR ARGLWYDDES HARRIET WYNN,' 

PRIOD SYR WATKIN WILLIAMS WYNN, BARWNIG, A. S. 
O WYNNSTAY. 

Barnwyd y Farwnad hon yn foddugol yn Eistçddfod y Bala, 1836. 

Mae galar a thristwch yn tôi ein hardaloedd, 
A bryniau 'r D'wysogaeth yn adsain gan gri; 

Och'neidiawl riddfanau a leinw 'r dyffrynoedd, 
Rhyw golled ddieilydd ddigwyddodd i ni. 

Bod Lady Williams Wynn yn gorphwys mewn 
beddrod, 

A Nest 8 ein hardaloedd yn tewi mewn tywod, 
Hyn ydyw testyn y galar a'r trallod: — 

! Gymru, ti gollaist dy harddwch a'th fri ! 

Diarbed yw angau, p'le bynnag y delo; 

Cardottyn a Brenin a barcha 'r un wedd : 
Wrth ddrws y Pendefig mor fynych mae 'n curo, 

A bwthyn y bugail — pawb deimlant ei gledd. 
Pe cyfoeth a mawredd wnai neb yn ddihangol, 
Pe lles a daioni a geid yn ddigonol, 

1 Yr oedd yr Arglwyddes Harriet Wtnn yn ferch i'r di- 
weddar Iarll Powys, ac yn chwaer i'r Iárll presennol. Priod- 
odd gyda 'r diweddar Syr Watkin Williams Wynn, Barwnig, 
Chwefror öed, 1819. 

2 Nest ydoedd gwraig Ifor Hael, yr hwn oedd yn nodedig 
am noddî beirdd a llenyddion ei wlad ; ac y mae ei enw ar gôf 
megis noddwr y bardd enwog Dafydd ab Gwilym. 



Digitized by 



14 



Ni chawsem un achos, diammeu 'n dragwyddol, 
I wylo wrth weled rhoi hon yn ei bedd. 

Tros Ddinbych a Meiríon, mor drist y w 'r galaru, 
Hyd eithaf tir Lloegr cyrhaeddodd y saeth j 

Y newydd galarus tros wyneb gwlad Cymru 
Yn gynt na chorwyntoedd yr wybren a aeth. 

Briw mawr sydd i'w theulu, a phawb yn ngwlad 
Powys, 

Trigolion ei hardal i gyd ýnt drallodus ; 
Ond beth ydyw teimlad ei phriod wylofas ! 
Can 's asgwrn o'i asgwrn i'r beddrod a ddaeth. 

Os tristwch wylofus a leinw y bwthyn, 

Pan gwelir mam dirion yn gadaw y byd; 
Os llenwir calonau y teulu â dychryn, 

Pan wrth ei chlaf wely y penliniant y'nghyd : 
Neud felly yw Cymru, ei chufam a goilodd, 
Un ydoedd mor anwyl, a hoflus a drengodd, 
Yr hon oedd ei chysur yn angau a syrthiodd! 
À'i chymmorth a'i nodded ddiflanai 'r un pryd. 

Ag olew dysgeidiaeth, a myrr yr ysgolion, 

Y cafodd ei hurddo ym moreu ei hoes; 
Ffyrdd rhinwedd a phurdeb ddilynai yn gysson, 

Ar ddehau nag aswy o honynt ni throes. 
A lles ei chym'dogaeth oedd agos i'w chalon, 
Daioni a llwyddiant y wlad a'i brodorion, 
Bob amser flaenorent ei chais a'i hamcanion, 
Proöadau aneirif o hynny a roes. 

Mor frau ydyw 'n heinioes, mor wag yw ein bywyd! 
Ddoe gynta'n anadlu, cyn heno mewn bedd! 



Digitized by Google 



lö 



Fel gwyrddail y goedwig, i'r llawr yn dychwelyd, 

Gan awel marwolaetb newidir ein gwedd ! 
Can's hon a gaed gynt ym mhlith boneddigesau, 
Yn ail i'r teg rosyn yn addurn y blodau, 
Heddyw 'n grinedig a chwythwyd gan angau 
IV llawr, ac ni ddychwel mwy'n addum i'w sedd. 

ö ! Frenin mawr annhrefn, a ydyw dy saethau 

Yn 'hedeg heb reol yn awr trwy y byd! 
Pa betb yw dy orchwyl? Ai medi y blodau, 

Gan adael y llysiau crinedig gyhyd? 
Ti ddygaist fonedd-wraig fu 'n addurn ein hoesoedd, 
Gan adael y diles a'r difudd yn ein tiroedd, 
Ti gwympaist balmwydden oedd fri y dyffrynoedd, 
Gan adael yr ysgall diddefnydd o hyd. 

Fel gwelir y lleuad, mewn tegwch ysblenydd, 
Ym mysg y ser ceinwiw trwy 'r wybren y sydd; 

Neu fel y briallu y'mysg blodau y dolydd, 

Fel hyn ym mysg eraill oedd hon yn ei ddydd : 

Mewn lles ac mewn rhinwedd hi geid yn blaenori, 

Ei phleser a'i hoffder oedd gwneuthur daioni; 

Sôn am ei thiriondeb, a chwynfan o'i cholli, 
Ym mysg ein cydwladwyr, tra haulwen a fydd. 

Wrth îmi droi allan drwy 'n broydd hyfrydlawn, 
Mae prudd-der a galar i'w gwel'd ym mhob man; 

Fy nghalon archollir gan gri y tylodion, 
Wylofain amddifaid, a chwynion y gwan : — 

" Och?" meddant, " mae dunos yn toi ein hardal- 
oedd, 



Digitized by 



16 



" A banner ddu angau gysgoda'n mynyddoedd, 
" Pob man a golledwyd, gan augau trwy 'n tiroedd, 
" A'n nodded a'n cysur sy 'n mynwent y llan. 

" O! beth ddaw o honom! haelioni'r D'wysogaeth 
" Sy 'n mro y distawrwydd, yn gorphwys mewn 
hedd; 

" A'i hannedd ysblenydd newidiwyd gan alaeth, 

" Mae ffrydiau o ddagrau, lle rhedai y medd!" 
Gostegodd y delyn ei nefol alawon, 
Lle gynt bu llawenydd mae dwys ocheneidion, 
Ac heddyw mae prudd-der yn llanw pob dwyfron, 
A gofid y galon amlyga pob gwedd. 

Bu hon a'i hael briod yn nawdd i'n llênyddion, 
A chefn dysgedigion, a noddwyr ein hiaith ; 

Ei mab fynai ddysgu yn gynta 'n iaith Brython, 
Ac yma 'i gosodwyd i gychwyn pob gwaith ! 

Syr Watkin orenwog — pwy sydd yn ddieithrawl 

I'w glod ac i'w enw, a'i wroldeb rhyfeddawl? 

Efe a'i hiliogaeth a gant gofiant oesawl, 
Tra haul y ffurfafen yn rhedeg i'w daith. 

Eu mawl a chwanegir gan dreiglad maith oesoedd, 
A'u henwau a gofir tra daear a nen; 

Tra cyfyd crib Berwyn 1 uwchlaw y dyffrynoedd, 
A thra byddo 'r Gader 2 â niwl ar ei phen — 

1 Mynyddoedd y Berwyn ydynt yn dechreu yn nghymmyd- 
ogaeth Wynnstay, ac yn myned rhagddynt ar draws y wlad 
tua Meirionydd. 

2 Cader Idris sydd fynydd uchel yn ymyl Dolgellau, yn Sir 
Feirionydd. v . 



Digitized by Google 



17 



T-m tònau 'r gwyrdd heli yn fur i'n bro dirion, 
A Brydain yn llechu ym mynwes yr eigion, 

Y rhai'n fydd ym mlaenaf yn rhestr ein henwogion, 
A'u henwau ddisgleiriant heb gwmwl na llen* 

Ond, Ahl hi a goflwyd, al phríod adawyd 

O'i hol i alaru mewn gofid a phoen ; 
Ond cysur diddarfod î bawb a golledwyd, 

Yw iddi fyn'd adref i gwmni yr Oen. 
Newidiodd ei phalas am wlad anfarwolion, 
A gofid y ddaear am le uwch trallodion, 
A chafodd gydunaw y'nghwmni nefolion, 
A dechreu ar wynfyd diderfyn mewn hoen. 

Oferedd in' wylaw, yn ol ni ddychwela, 
Ochenaid ddaearoì ni threiddia lle'r aeth; 

<önd etto o briddellau y llwch y cyfoda 

Ei chorph, ni fydd yno 'n dragwyddol yn gaeth. 

Na, na, gwawria borau, pan cryna 'r mynyddoedd, 

Y cyfyd o'r beddrod ar alwajd Duw 'r lluoedd, 
Pan gwympa y creigiau, pan sychir y moroedd, 

Pan dry Duw i ddiddym y bydoedd a wnaeth. 

LLINELLAU 

A ANFONWYD AT GYFAILL TUEWN LXYTHYR. 

Fy nghy faill caredig, hyd attat rwy 'n anfon 
O'in calon fy annerchion, yn dirion ar daith ; 

Tra fel y gwyliedydd, wrth wel'd y wawr dirion, 
Rwy 'n llawn o hy fry dwch tra 'n darllen dy waitlL 

B 



Digitized by 



18 



Ar helyg mae 'm telyn, ym mhlîth y Monwysion, 1 
Fel eiddo 'r Israeliaid yn Babilon bell; 

Hen greigydd Eryri,* a'i ffrydiau teleidion, 
O gynnwrf dynolion a hoffwn yn well. 

Ei bryniau adseiniant gan accen cynghanedd, 
A ffrydiau Castalia 3 ireiddiant bob nant; 

Ei moelydd a'i chreigiau a wŵgwyd â mawredd, 
A syml ymarweddiad yw coron ei phlant. 

Ond pa'm yr hiraethaf am dani mewn galar, 
Hen noddfa V awenydd — man enwog y w Môn ; 

Ei digymmar Oronwy* gyssegrodd ei daear, 
Gan hynny boddlonaf i 'wyllys fy Iôn. 

1 Monwysion, trìgolion Ynys Fôn. 

* Eryri, mynyddoedd uchaf Cymru, yn Sir Gaernarfon, lle 
y preswyliai yr awdwr pan yn ieuangc. Yr ardaloedd hyn yd- 
ynt yn nodedig megis cynniweirfeydd yr awen, a gellir galw 'r 
Wyddfa yn Parnassus Cymru. 

3 Castalia, ydoedd ffynnon yn mynydd Parnassus, wedi ei 
chyssegru i'r awenan. Dywadid y byddai i*r dyfroedd a red- 
ent o'r ffynnon hon gynnysgaeddu ysawl a'u hyfent gyda gwir 
awenydd. 

4 Goronwy Owen, bardd enwog yn y ganrif ddiweddaf. Yr 
oedd yn fab i lafurwr tlawd ym mhlwyf Llanfair, Môn; ond 
cafodd ei ddwyn i fynu yn offeiriad. Bu yn gwasanaethu mewn 
amrywiol blwyfydd yn Nghymru a Lloegr megis Curad ; ond 
o ddiffỳg cefnogaeth, penderfynodd o'r diwedd adael ei wlad 
a myned drosodd i'r America, lle y diweddodd ei ddyddiau. 



Digitized by Google 



19 



DYCHWELIAD YR YMDEITHYDD. 

'Nol teithio dros ddyfnderoedd dig 

Y môr berwedig mawr, 
A chanfod gwagedd braidd bob peth ; 

Yn ddifeth ar y llawr ; 
'Nol bod ym mysg yr Indiaid draw, 

A gwibiaw 'mhell o m gwlad, 
Dychwelais adre' o dòn i dòn 

Yn llon, i dÿ fy nhad. 

Pan oeddwn mewn estronol fro 

Yn rhodio ar fy hynt, 
Hiraethwn, gyd â'm dagrau 'n lli, 

Am gwmni 'm dyddiau gynt: 
. Y maesydd teg, perJlenydd llon, 

Bendithion Duw a'i rad, 
Ynt brydferth yn yr India bell, 

Ond gwell y w tý fy nhad. 

• 

Rhyw ryfeddodau mawr bob dydd, 

Drwy wledydd pell y byd, 
A gefais wel'd ym mhob rhy w baa, 

Yn glau, o'm hannedd glyd : 
Ond daethum adref yn fy ol 

O ganol twyll a brâd, 
Heb ganfod dim, drwy ymdaith bell, 

Oedd well na thý fy nhad. 



Digitized by Google 



20 



Mae perlau teg, a gemau drud, 

A golud yn ddiri, 
A thy wod aur, yn India bell, 

Mil gwell na chydà ni : 
Ond ni cheir yno gan y rhai'n 

Un cysur ö'r hen wlad, 
A phob peth yno 'n wermod dry 

Mor bell t) dý fy nhad. 



OALARNAD 

ÍARWOLAETH Y PARCH. JOHN JENKINS, M. A» 
PERIGLOR CERI, 8WYDD DREFALDWYN. 

Testan Eisteddfod Beautnarís. 1832. atn yr hon y derbyniodd yr Awdwr 
Ariaa-dlwB y Dywysoées Victoxia a Duées Caint. 

Ì?a eirìau pwysig ac wyìofus gaf 

ì adrodd trymder fy meddyliau tristî 

A d'wedyd am y ddirfawr golled fu 

ì frodir Gwalìa, gyd âg aethus gurl 

Bu farw un o enwogion penna 'n bro, 

A chadarn biler i dir Cymru a'i hiaith. 

Mae 'r newydd fel rhy w freuddwyd rhyfedd ìa% 

Yn llawn amheuon, a thybiadau gau, 

Ei roddi i orphwys ym mhriddellau 'r llawr» 

<Cymmyku duon .galar hefyd sydd 

Yn dò ar dô, o amgylch Ceri deg$ 

O herwydd trallod, a galaethus ing, 

A 44ygodd angau dros yr ardal olU 



Digitized by Google 



21 



Oh! 'r gofid dwys sy 'n treiddio i bob lleî 
Rhyw ing dieilydd welir wedi ein dal. 
Machludodd haul y Dywysogaeth wemp, 
Pan newydd gyrraedd ei ddisgleirdeb llawn. 
I lawr e dòrwyd uchelfrigog bren . 
A safai 'n bennaf yn y goedwîg werdd. 

Y raur a syrthiai, fu 'n amddiffyn gyut 

Rhag broch dymmestloedd, a rhuadau 'r 'storm. 

O Jenrins hoff! Pwy 'n awr a ddichon dd'weyd 

Y golled fu dy roddi dan y gwys ! 
Trist alarnadau ynt yn llanw 'th blwyf, 

A'th dylwyth hawddgar guddia'r cwmmwl du: 
A'r Cymry i gyd, o ben i ben i'r wlad, 
Sy 'n trist alaru am danat, mal un gwr ; 
A bron na wylai 'r oreigiau yn ein tir, 
A'r meini celyd guddiant lethrau 'r fro, 

Chwi lysiau 'r maes, y dail a'r blodau llon, 
Rhowch heibio'ch tegwch, gwisgwch oll eich duf 
Chwi 'r adar mwyn a byngciwch yn y coed, 
Newidiwch osìef eich soniarus gerdd. 
Chwi ffrydiau llafar, mewn murmurawg daith, 
A thrwst cwynfanus treiglwch oll i lawr. 
Boed natur oll yn dawel ac yn brudd, 
A'r wybren lâs a wisgo 'i lleni niwl. 
Gostéged holl lawenydd daear lawr, 
A minnau 'n drist a vmneillduaf draw 
O wyddfod dyn, i ochr y raynydd serth, 
Ac yno, a'm pen yn pwyso ar y graig, 
A'ra dagrau 'n disgyn i'r risialaidd ffrwd, 
Yr eiliaf iddo alarnadawl gerdd, 



Digitized by Google 



22 



Ifor Hael ì pa le mae 'th drigfa 'n awr ! 
Mae 'n rhyfedd gennyf feddwl am y dydd 

Yr aethost ymaith i'r dragwyddol fro ! 
Ail seren ddisglaer yn difiafrnu o'r nen! 
Ammheuaeth, weithiau, sydd yn d'weyd im' 
Y deui attom ÿma cyn pen hir— 
Ond synwyr ddywed mai dychymyg ffol 
Yw i ni ddisgwyl byth dy weled mwy. 
Ond dy rinweddau, a'th enwogrwydd raawr, 
A fyddant byth yn goron ar dy ol 
Na lygra angau, ac na lwyda'r bedd. 

Dy hoffder penna 'm morau ddydd dy oes 
Oedd olrhain dysg, ar hyd ei throellawg ffyrdd ; 
Ac enwog oeddit yn dy bwysig swydd 
Pan gynta 1 'r eist i mewtì i winllan Ior. 
Dy hynt gymmeraist o dy ffo cyn Jiír^ 
Dros dònau 'r eigion i'r gorllewin jíell, 
I dd'wedyd am fawr gyfoeth gras eín Ior 
Wrth ein cydwladwyr yn yr India boeth. 
Dy wlad adewaist, a thros dònau V môr 
I frodií estron 8 yr anturiaist hwnt. 
Gwahanol iawn i'th dawel frodir hoff, 
A bryniau Cymru, oedd y Ueoedd hyn. 

1 Bu Mr. Jenldns yn gweinyddu gyntaf yn yr Eglwys yn 
Isle of Wight, lle y parhaodd yn Gurad i'r Dr. Lewis, Perigl- 
or Whippingham, yr hwn oedd yn ewythr iddo, am yr yspaid 
o chwe blynedd. 

2 Yn y flwyddyn 1799 ymadaẁodd â Lloegr i fyned yn Ga- 
pelydd ar fwrdd y llong ryfel a elwid Agincourt ; gorsaf yr 
hon oedd ar gyffiniau yr. India OrUewinol. 



Digitiz.ed by Google 



23 



Preswylio y'nghanol dychryn tân a chledd, 

Dan gwympiad syth pelydrau mwrn yr haul, 

Lle mae *r elfenau 'n aml mewn cynnwrf gwyllt j 

Y fforchawg fellt yn gwibiaw drwy y nen, 

Gan droi y ddunos bron yn oleu ddydd; 

Ac erch gorwyntoedd yn gwneyd llawer tref 

Yn adfeiliedig bentwr mewn un awr; 

A daeargryn yn hollti 'r bryniau serth, 

A llyngcu i fynu lawer dinas wemp: 

Mor chwith oedd hyn i un a dreuliai gynt 

Ei faboed hoff yn Ngwalia dawel fro! 

Ond gofal am eneidiau eraill wnaeth 

It' orphwys ar alluog fraich yr Ior, 

A meiddio byw yn nhir y poethgylch pell, 

Heb gyfaill i'th gysuraw yn dy hynt, 

Na hynaws gâr i loni 'th feddwl prudd. 

Ond wedi bod ym mhellder maith y byd, 
Rhwng carlamiadau echrys y march coch, 
Yn nhwrf a thrwst rhyfeloedd mawr eu grym, 
Lle gwibia 'r bolltau tân o gẁr i gẁr, 
Fth gartref daetbost o'r peryglon: oll, 
Yn iach a llawen, i'th fynyddig ducL 
A Maenor Deifi oedd yr hoenus fan 
Lle 'r aethost nesaf i areilio 'i braidd , 
A'th hoff ddedwyddle enwog, Ceri 1 deg, 
Drachefn a ddeuai 'n fuan dan dy nawdd. 

1 Ar ol dychweliad Mr. Jenkins o'r India Orllewinol gwnaed 
e£ yn Gapelydd i'w ddiweddar Fawrhydi William y 4ydd, a 
cbyn pen nemawr o amser cyflwynwyd ef i Ficeriaeth Ceri, 
Bwyâà Drefelwyn. 



Digitized by 



2* 

Gwanycbai teyrnas Satan yn y Ue r 
A'i chadarn gaer a syrthiodd ar y llawr 
O flaen dy ymgyrch yn dy bwysig swydd ; 
A'th fedr a'th ddawa yn trin hen arfau 'r nefl 
Dechreuaist yma olrhaia Uwybrau dysg, 
A chwHio i mewn i hen ddefodau 'th wlad: 

Y beirdd a'r doethion a amgylchai 'th fwrdd^ 
A thlysau 'th genedJ a addurnai 'th lys* 

fewn dy annedd clywid lawer pryd 
Rai 'n adrodd hanes ein hen eddyl gynt ; 
Sôn am ryfeloedd fu 'n anrheithio 'r wlad; 
Ac fel bu gormes gyd â'i haerwy pres 
Yn gwneyd i'r Cymry riddfan lawer oes ; 
Pa fodd y bu enwogion ar bob llaw, 

Yn heriaw 'r gelyn gyda thân a chledd^ 

Dy lafur di yn offerynol fu* 

1 godi 'r Eísteddfodäu yn ein tir; 

Y rhai ddygasant i oleuni 'r dydd 
Dalentau gwerthfawr fii dan dywyli lèn : 

1 Efe, a'r diweddar Esgob Burgess, a osodasant i lawr y 
eynllun cyntaf i adnewyddu yr Eisteddfodau taleithiol a gaws- 
ant eu cynnal yn Nghymru ychydig o flynyddoedd yn ol. 
Canys yn mis Awst, 1818, daeth yr Esgob i Geri pan ar el 
daith drwy ei Esgobaeth, ac yma troes yr ymddiddan ar fat- 
terion Cymreig; megis defodau yr oesoedd gynt, Eisteddfod- 
au, a'r cyffelyb. A phenderfynodd yr Esgob a Mr. Jenldns ai>. 
wneyd ymdrech i ail ennyn dawn ac athrylith farddonol yn y 
Dywysogaeth, trwy gynnal Eisteddfodau cylchynol ym mhed- 
air talaeth Cymru. Ac yn yr haf canlynol cynnaliwyd yr Eis- 
teddfod gyntaf yn Nghaerfyrddin , ac yna dilynwyd hi gan er- 
aiil ym Mhowys, Gwent, a Gwynedd, &c. &c*. 



Digitized.by Google 



25 



Dygasant ddysgedigion idd ein bra, 
Ail disglaer sêr, yn Uwybro 'r awyr lâsy 
Gan chwaîu y cymmylau dudew fu 
Yn gaddug tew dros Walia lawer oes. 
Mal elusengar borth i feibion dysg, 
Anhawdd i Gymru weled byth dy aiL 
A'th deilwng enw, Ifor Hael 1 ein tir, 
A saif ar gôf tra haul yn llwybro 'r nen. 
Dy lys a'th annedd, ail Basaleg oedd, 
Lle clywid melus geingciau 'r delyn chweg 
A'i mwynion dônau, fel alawon nef. 

Y beirdd a'r doethion o bob rhan o'r wlad 
A gyrchent yno, Ue caent groesaw llon. 

Y medd a'r gwin oedd ar y llwythawg fwrdd, 
A phob danteithion lonent galon dyn. 

Dy ddysg a'th rinwedd, fel y llawryf gwyrdd,. 
Mewn aur ddalenau a amgylchai 'th ben. 
A*th ddeall treiddiawl, a dy synwyr cryf, 
A'th wnaent yn amlwg ym mysg blodau 'r oes.. 
Fel udgorn arian yn cyhoeddi hedd, 
Gan alw 'r gwersyll i ddeífroi o'u cwsg, 
A dwyn y dyrfa o amgylch arch yr Ior, 
Yn Eglwys Dduw y'th welwyd lawer pryd.. 
Dy athrawiaethau, fel y diliau mêl,, 

1 Gelwid ef Ifor Hael> o herwydd ei haelîoni a*i nawdd f 
feirdd a dysgedigion ei wlad, a'i annedd a elwid Basaleg, sef ' 
enw Uys Ifor Hael enwog gynt, noddwr Dafydd ab Gwilym, 
ac eraill. Ar yr wythnos gyntaf ym mhob blwyddyn newydd' 
cynnelid yn ei breswylfod Lys agored am dri neu bedwar 
diwmod o leiaf, a chroesaw i bawb a'i cyrchai, os medrai gyf* 
anjBoddj englyn, UeiBîo tôn, neu gyweîriaw telyn* 



Digitized by Google 



26 



Bob amser a ddiferent dros dy fin. 
Teg feini Sion oedd dy hoffaf fan, 
A'r afon ddisglaer red ger gwyddfa Duw, 
Pob peth oedd gennyt deflaist oll i lawr 
Er lles i ddynion a gogoniant Ior. 

Ond angau creulon, gyd â'i ddurfing gledd, 
A'th dorai i lawr yn uchder maith dy lwydd; 
Tra gwenai natur oll o'th gylch mewn hedd, 
A'th glod a'th fawl ar gynnydd nos a dydd. 
Ail llachar seren, do'ist i ben dy daith, 
Er galar dwys a thristwch mawr i bawb. 
Pwy draetha 'r golled i dy dý a'th blwyf, 
A phawb trwy Gymru, o'th fÿn'd i bridd y llan ! 
Distawodd mwynion leisiau 'r delyn bêr, 
A'r côr cerddorawl a ostegai 'u llais, 
Pan drengaist ti, orenwog Ifor Hael! 
Dy lys a'th ardal ynt mewn galar prudd; 
A'r beirdd trwy Gymru wylant ar dy ol. 
Dyryswch ddaliodd dy blwyfolion gwiw, 
A gwae a thristwch a orchuddiai 'th blwyf. 
Ar ddydd dy gladdedigaeth, rhyfedd oedd 
Yr olwg gaed ar bawb yn d'od ym mlaen 
I dalu 'r deyrnged olaf i dy lwch. 
Plant yr ysgolion, mewn godidog wedd, 
Gwyr ieuaingc a gwyryfon yr holl blwyf, 
A phawb a allent deithiaw maes o'u tai, 
Hyd yr hynafgwyr wrth gynnorthwy 'u ffyn. 
Dy olaf gloch wnai lawer archoll ddofn 
Ym mhrudd fynwesau dy gydnabod gynt. 
A phrin y gwelwyd y fath alar dwys 



Digitized f by CjOOglC 



27 



Ar welltawg lawr un fynwent yn y byd. 

O'r braidd nad oedd yr wybr uwcb ben yn brudd, 

A'r awel wynt yn wylo 'm mrigau 'r coed. 

Dy siriol wyneb guddiwyd dan y pridd-^- 

Ffraethineb ar dy enau sydd yn fud. 

Y wefus a ddiferai fel y mêl, 

Sy 'n awr heb symud yn yr oeraidd glai ; 

A'r llaw sydd dawel, ac ni chyffry mwy. 

Pe moriwn draw at oror India bell, 

Lle 'th welwyd gynt yn ail i'r seren ddydd, 

Yn ymlid ymaith dywyll leni 'r nos; 

Neu pe 'r hwyliwn dros y berwawg for, 

O'r dwyrain hyd orllewin pell y byd, 

Oferedd imi ddisgwyl am dy gael. 

Yr hyfryd fron, a gwyrddion lwybrau 'r maes, 

Yn awr ynt weigion o dy ddynsawd hardd. 

Golygfa brudd lle 'r oedd Basaleg gynt; 

A heilltion ddagrau man y rhedai 'r medd. 

Cwymp uthrawl dyn, a phechod Eden ardd, 
A ddygodd drist farwolaeth yma i'r byd ! 
Ond er i angau 'th dorri di i lawr, 
A throi dy gorph yn fud i'r distaw fedd, 
Dy yspryd hwnt esgynai at ei Dduw 
O finion tywyll afon angau du. 
Caersalem deg, yw dy breswylfa yn awr, 
A saint ac engyl yw dy gwmni glân. 
Cei yno 'n siriawl chwareu 'r delyn aur, 
A gwisgo coron freiniol ar dy ben. 
Marwolaeth ddygodd elw mawr i ti — 
Ond colled drom ac heb ei hail i ni. 



Digitized by Google 



28 



Y cyfiawn a aiff adref at ei Dduw, 
Cyn i drallodion ddyfod ar ei wlad: — 
Gocheled Cymru rhag ei bod yn nòd 
I saethau *r Arglwydd, a digofaint Ior. 
Dyrus a thywyll yw ei Iwybrau Ef, 
A llawn o droion rhyfedd iawn i ddyn; 
Ein deall ni wrth geisio 'u holrhain hwynt, 
A 'n llwyr ar goll, heb allu gwybod dim, 
Na gwel'd ychwaith mor gywrarn yw pob tro> 
Na phle terfyna 'r cymmysg mawr difai! 

Mor wag a brau y w by wyd egwan dy n ! 
Fel cysgod gau, neu niwl y cilia draw, 
Ail yw i'r llwydrew ar yr uohel fryn, 
'R hwn dawdd yn ebrwydd pan gyfodo haul; 
Neu lif-ddwfr gwyllt a fyddo 'n llanw 'r nant> 
A'r clychau dwfr yn dawnsio ar frig y dòn, 
Diflana 'n gyflym fal rhosynau baf, 
Neu niwl y boreu 'n croesi llethr yr allt. 

Ond bellach tawel hûn fwynhao 'th lwch 
Hyd foreu prudd yr adgyfodiad mawr. 
Oes ar ol oes ant heibio o un i un, 
I dragwyddoldeb, lle terfynant olK 
Ac amser dýn y galar ar dy ol, 
A'r byd â rhagddo etto megis gynt, 
Yr haul a gyfyd i oleuo V dydd, 
A'r lloer a'r sêr siriolant oriau 'r nos: 
Yr haf a'r gauaf ddeuant fel o'r blaen, 
A chynnwrf fydd drwy barthau pell y bydj 
Clefydau marwol gynniweiria 'r tir, 



Google 



29 



A cherby d angau deìthia trwy y wlad : 
ìlhyfeloedd welir mewn carlamawg rwysg 
Yn dattod rhwymau llawer teyrnas gain— 
Ond ti, tnewn gwir lonyddwch pur a hedd, 
Gei orphwys hirnos angau yn y llwch, 
Nes dêl y dydd, a'r gennad i'th ddeffroi ; 
Archangel Ior rydd floedd ag udgorn Duw, 
Nes sigla seiliau 'r greadigaeth faith, 
A*r Barnwr dtlaw ar ddrsgiaer gwmwl fry> 
Ac engyl tanllyd fydd yn gwibio o'i gylch, 
A geilw bawb i ymddangos ger eì fron, 
Holl feibion Adda i gyd o fawr i fòn: — 
Pryd hyn dy babell bridd a ddaw i'r làn, 
Yn wisg i'th enaid, mewn anfarwol wedd; 
A chyda seintiau glân y'ngwlad y gwawl, 
Cei byth orphwyso y'nghymdeithas Ior, 



BEDDROD Y CRISTION. 



Hon ydyw 'r oer annedd lle 'n dawel yr huna 
Gwr fu a'i hardd fuchedd yn addurn i'w oes; — 

Wrth weled ei feddrod graianog na wyla, 

Gadawodd wîad galar, — rhoes iaeibio y groes. 

Un cofnod ni welir ì nodi eî enw, 

A llysiau y fynwent orchuddiant ei gelî ; 

Mae pob peth ar y ddaear 'r un modd er ei farw, 
Acyntaulieb wybod— ond gŵyr beth sydd weLIÎ 



Digitized by Google 



30 



Blodau y gwanwyn a guddia'i orweddfan, 
A'i gorph a faluria ym mhriddell y llawr ; 

A chenedl 'nol cenedl i fynu gyfodan', 
Ac yntau yn dawel a fydd lle mae 'n awr. 

Ond amser i'w derfyn yn gyflym ymdreigla ; 

Daw awr pan y gedy ystafell y bedd ; 
O'r arch ac o'r amdo mewn mynyd dadebra, 

Mewn gwisg anfarwoldeb, melltena 'n ei wedd. 

Pan eistedd y Barnwr ar orsedd o gwmwl, 
A'i wisg o oleuni, a'i gerbyd y gwynt ; 

Cyhoedda dynghedfen hil Adda yn fanwl 

Yn ol y gweithredoedd a wnaethent hwy gy nt> 

A'r Cristion a welwyd yn morio dros dònau 
Y byd a'i drallodion, yn waelaidd ei wedd, 

A gludir i'w gartref gan danllyd gerbydau, 
I fyw ym mro 'r gwynfyd heb derfyn i'w hedd. 



YR.HAF. 

Ti Lywydd natur — Crewr mawr y byd, 
Sy 'n cynnal pob peth is ac uwch y rhod ; 
Rhyfeddawl iawn yw dy weîthredoedd oll 
I'w canfod drwy y greadigaeth faith. 
Olwynion natur — gyda chylchau 'r rhod, 
Ynt oll yn troi wrth dy orchymyn di. 
Y bydoedd fry, yn yr ehangder maith, 
A throellawg gylch yr Haul sydd yn dy law : 



Digitized by Google 



31 



Ac wrth y rhai 'n yn gyssylltiedig mae 
Tymhorau 'r flwyddyn, — yn eu dirgel dro. 
Mae y tymhorau 'r naill ar ol y llall, 
Yn datgan mawredd y goruchel Ior \ 
Ac yn cyhoeddi ei fodolaeth Ef 
Hyd derfyn eithaf preswyl dynolryw. 
Ar ol i'r gauaf, a'i ystormydd brôch, 
Ado ein gwlad mewn anrheithiedig wedd : 
Daeth olwyn amser yn ei phrysur daith, 
Gan ddwyn y gwanwyn i addurno 'r tir. 
Ac wedi hynny 'r haf-ddydd teg ar hynt 
O'i ol ddilynai, mewn ardderchog wisg. 
Yr Haul ysblenydd ar olwynion aur 
Ddynesai attom, o 'stafelíau 'r de : 
Ac yn ei daith ymlidiai 'r oerni Uym 
Tu hwnt i ardal oer y pegwn pell. 

Mor hyfryd teithio 'n awr ar fin y dydd, 
Ac esgyn hwnt i ben cribog fryn ; 
Gan daflu golwg ar y dyffryn maith 
Mewn gwisg flodeuog, dan y perlau gwlith. 
Yr Huan welir mal gyrfaol gawr 
Yn agor teg amrantau 'r boreu ddydd, 
Ac yna teithia drwy 'r fiurfafen faith 
Gan roddi maeth a chynnydd i bob peth ; 
A gwneyd i natur oll ddihuno o'i chwsg. 
Y coedydd ynt mewn dail, a blodau heirdd 
Yn gwisgo wyneb maith yr ardal lwys ; 
A chwaon per mal o dir Seba sydd 
Yn dyfod attom, drwy y nwyfre chweg, 
O Gymru lwysdeg, oror hardd ei drych ! 



Digitized by Google 



32 



lîeud harddach wy t na bro Aonia 1 gynt. 
Mor byfryd yw ym mysg dy fryniau hoff 
<3ael treulio 'r haf ym mbell o drwst y byd, 
<3an chwilio i mewn i waith y Crewr doeth. — 
Pinaglau anian sy 'n dyrchafu i'r nen, 

Y serth fynyddau gyd â'r bryniau bàn ; — 
«Grisialaidd ffrydiau a ymdreigla i lawr, 
A'u trwst adseinia dros y cymoedd draw, 
Wrth iddynt lithraw tua 'r dyfnfor mawr. 

Y llynau welir megis gwastad wydr, 
Neu lawr grisialaidd, yn addurno 'r tir; 
Tra nad oes awel yn çynhyrfu eu dwfr. 
fieirdd luniau natur welir yma a thraw 
Yn llon adduxno€tt gwynebpryd llathr: — 

Y coed, y blodau, ynghyd â Ilysiau 'r maes, 

Y creigiau serth, a'r awyr las o gylch, 
Ynt yn ymddangos yn y drychau dwfr. 
Yrafon droellawg, yn ei haraf hynt, 
Ddolena trwy 'r gwastadedd yn y fro ; 
Amryliw flodau, gyda gwyrddlas ddail, 
A üwyni coed, orchuddia 'i glànau hoff. 

Y brithyll chwyrn sydd ynaa 'i edyn aur 
Yn prysur wibio trwy ei hoffus bau, 
IFel cyflym saeth y teithia o gẁr i gŵr, 
<5an hollti 'r elfen yn ei gyflym hynt. 

Daeth haf deyrnasiad mewn godidog wedd, 
Al fantell werdd, i "bardd goroni 'a tir ; 

1 Aonia, neu Boetia, yn Groeg a yötyria yn breswylfa yr 
sawen yn fwy arbenig nag un rhan arall o'r wlad, o herwjdá 
g>aham y geiwid.yr-awenau Aonide*, 



Digitized by Google 



33 

Y deiliawg goed addurnant lethrau 'r fron, 

Y gôg a gân o ben y clogwyn draw; 

Y wenol chwery o dan des y dydd, 
A'r pysg sy 'n prysur wibio yn y Uyn. 
Yr adar byngciant yn y goedawg fron, 

A nythant rhwng canghenau 'r prydferth wydd ; 
Yr wyn chwareuant ar y mynydd ban, 
A'r bugail lefa oddiar y cribog fryn, 
Nes seinio 'r nentydd, a chyffrôi y praidd. 

Y boreu, cyn cyfodi o ffynon gwres 

wely Tithon, 1 i adloni 'r byd, 
Disgyna 'r distaw wlith i lawr o'r nen, 
Gan frithaw 'r glasdir, ac arianu 'r gwellt. 
A hwn rydd nerth i'r ddaear ac i'w chnwd, 

1 gynnal gwres ac awel frwd y dydd. 
Yr wybren fry heb gwmwl arni sydd ; 
A'r Haul a gwyd ar ei olwynion aur, 

A dechreu 'n brysur deithio uwch y byd, 
A'r holl fywiolion welir yn deffroi 
O'u cwsg a'u syrthni, wrth ei alwad ef. 
A dyn a frysia at ei ddyddiawl waith, 
A'r anifeiliaid ynt yn croesi'r fron. 

Y glaswellt îr sy 'n plygu i lawr ei ben 
Dan heirdd goronau y defnynau gwlith, 

Y rhai fel perlau teg, neu emau drud, 

Sy 'n ymddisgleirio dros lannerchau 'r maes. 
Yr adar màn oddiar ganghenau 'r coed, 

1 Gwely Tithon. Tithonus yn ol y beirdd cenhedlig yd- 
oedd priod Aurora, yr hwn ydoedd yn oedranos a methiant, 
ac o herwydd hyn y dduwies a gyfodai bob amser yn foreu, i 
agor dorau y dwyrain o flaen yr haul. 

c 



Digitized by Google 



34 



A'u mwyn beroriaeth sy 'n croesawi 'r dydd; 

Y ceiliog bronfraith, a'r fwyalchen fwyn, 
A'r per ehedydd yn ei daith i'r nen, 

A seiniant fawl, yn hardd ufuddawl gôr, 

I'r hwn a'u gwnaeth hwynthwy a phob peth by w* 

Yn awr mae gwres y dydd yn brysio'n mlaen, 

Pob peth adfywiant o'u hanianawl gwsg — 

A'r gweithiwr tlawd er 's oriau maith cyn hyn, 

A aeth o'i fwthyn at ei ddyddiawl dasg, 

Sy 'n awr yn ymladd gyd â'r awel frwd, 

A'r gwres ym mron a'i lethu yn llwyr i lawr ; 

Defnynau chwys a redant dros ei rudd, 

A'i gylla gwag sy 'n goddef newyn tost ; 

Ei garpiog wisg ddynoda 'i angen mawr ; 

Lluosog dylwyth sydd yn gorfod byw, 

Gan ddisgwyl beunydd wrth ei ennill bach, 

O ! doed elusen i agoryd drws 

Haelionus deimlad, i'r fath un â hwn. 

Os troaf fy ngolygon ta a'r ardd, 
Caf yno ganfod rhyfedd waith yr Ior, 
Yn gwisgo 'r dail, a'r blodau hardd eu drych; 

Y pabi heirdd, a'r isop teg eu gwedd, 

Y breilw cochion, gyd â'r rhuddos glwys, 
Ynt yma oll yn ferth odidog lu, 

Fel yn ymagor i groesawi 'r Haul. 

Ac draw mewn cilfach, yn nghwr eithaf hon, 

Mae 'r diwyd wenyn wrth eu prysur waith, 

Yn casglu Uuniaeth erbyn dydd sy 'n dod, 

A gauaf duoer, a ddilyna 'r haf. 

'Nawr y tyddynwr gyd â'i bladur lem, 



Digitized by Google 



35 



Sy 'n prysur deithiaw at y maes gerllaw; 
A'r gweision frysiant ar eu hynt o'i ol, 
Yn arfog lu — heb arswyd yn eu gwedd : 
A'u gloywon eirf hwy gwympant gnwd y tir, 
A'r gwellt a syrth o'u blaenau ar bob llaw. 
Ceir gwel'd y fro mewn cynnwrf bron i gyd, 
A phawb yn brysur wrth eu distaw waith ; 
Rhai yma a thraw yn casglu 'r gwair ynghyd, 
Ac yn ei gludo 'n gyflym i'r un lle, 
A'r awyr ddu brophwyda oddi draw 
Bod gwlaw cenllifawl agos wedi eu dal ; 
Pawb dasga ei waith, pob gewyn sydd dan bwys, 
Ac ofn y dymmestl dreiddia drwy bob bron. 
Yr Jlaul orchuddir gyda chwmwl du, 
A'r wybren lâs a wisga'i mantell niwl; 
A th'w'llwch prudd ymlusga dros y wlad, 
Fel pe bai 'r nos yn dechreu ganol dydd. 

Y fellten wibia draws y gorwel pell, 
A*i bolltau tân a hollta 'r ddudew nen ; 
A'r daran froch sy 'n rhuo oddi draw 
Nes cryna seiliau y mynyddoedd ban, 
Ac yn ei thaith ymdreigla etto ym mlaen, 
Gan rwygaw holl uchelder maith y nef : 
Ei thwrf arswydus sigla gaerau 'r byd, 

A chryn y bryniau rhag yr echrys floedd. 
Marchoga'r Mawredd yn yr wybren fry, 
A'i gyflym gerbyd sydd yn croesi 'r nen : 
A'i chwyrn olwynion yn carlamu draw, 
Sy 'n peri'r cynnwrf drwy ardalau 'r wybr. 

Y mellt ymwibiant, naill ar ol y llall; 
A gwlaw Uifeiriawl ddisgyn ar y wlad. 



Digitized by 



36 



Yr anifeiliaid ynt yn syn mewn braw, 
Wrth glywed trwst elfenau 'r byd ar waith : 
A dyn mewn arswyd, gwyd ei olwg fry, 
A cbryn wrth feddwl am y Gallu mawr 
Sy 'n creu y daran, ac yn ffrwyno 'r gwynt. 
'Nawr coed yr allt a rwygir gan y melh, 
A'r dderwen fawr sydd yn holltiadau i gyd ; 
Ei heirdd gangenau ynt yn britho 'r maes, 
Nid oes o honi yn awr ond boncyff noeth. 
Pistylla 'r gwlaw i lawr o'r uchder maith, 
Fel dylif gwyllt yn rhedeg dros y tír ; 
Cornentydd chwyrn sy 'n rhuthro i lawr yr alît, 
Tros y clogwyni a'r rhaiadrau certh, 
Gan ruo a chwiban yn agenau 'r graig. 
Yr afon fawr sydd yn y dyffryn draw, 
A chwydda dros ei glenydd o bob tu, 
Ac a ysguba bob peth sydd o'i blaen 
I goll a dinystr, Ue na'u gwelir mwy. 
Gwel yr amaethydd, tra 'n ei annedd glyd, 
Gnwd teg ei faes yn nofio gyda 'r llif; 
A'i anifeiliaid a amgylchir gan 
Y dyfroedd mawrion, yn y wastad ddôl. 
A'r cenllif gwyllt sy 'n bygwth llawer tý 
A dadymchweliad, caria gnwd y maes. 

Mantellau duon a chymmylau 'r nen 
A yrrir yn eu hynt i'r deau pell ; 
A'r dydd adlona, adnewydda ei wên, 
A'r wybren ddengys ei hasurawl wedd. 
A'r Haul, 'nol iddo unwaith fyn'd o'n gwydd, 
Tiwy ystod y terfysglyd ruthrgyrch mawr, 



Digitized by Google 



37 



Sy'n dechreu llwybro mewn adfywiol wedd. 
A natur oll a welir fel o'r blaen ; 
A'r gwlaw a roddes adnewyddiad gwedd 
Fr gwellt a'r llysiau, grinid gan y gwres. 

Fel hyn mae Duw, yn ei ardderchog drefn, 
Yn gwneuthur pob peth mewn doethineb mawr : 
A gyr y mellt, a'r t'ranau yn eu tro, 
I buro 'r awyr a ffrwythloni 'r tir, 
Y maesydd eang welir ar bob llaw 
Yn cael eu llenwi gan haelioni 'r Ior; 
Yr ýd sy 'n crymu ei doreithiog ben, 
Tra yn cynnyddu yn y dwysen lawn, 
Ac fe'i haddfedir gan y gwynt a'r gwres 
At y cynhauaf sydd yn awr wrth law. 

Mae heddyw etto wedi d'od i ben, 
A'r Haul sy 'n suddo hwnt yn ngwely 'r Ui', 
Gan droi y gorwel megis rhidens aur, 
Wrth iddo adael bryniau 'n gwlad o'i ol, 
A myn'd i 'mweled â'r gorllewin pell. 
Fel hyn mae amser yn dirwynu 'm mlaen 
Holl ddyddiau 'n heinioes, naill ar ol y llall, 
A phob peth Iyngcir ganddo cyn pen hir 
I dragwyddoldeb maith, a di ben draw. 



Digitized by Google 



38 



Y DYMMESTL. 



Ar deg fbrau dorau 'r dydd 
Agorynt wybrawl gaerydd 
Y pell derfyngylch, cylch cain 
Daearol barthau 'r dwyrain. 
Claerbryd haul a'i araul wawr, 
Gyrai gornwch ein gorawr; 
O ! euraidd rodau eres ! 
Nefawl fyd o danllyd des! 
Gyr ryfeddol fywiol faeth 
I y deg greadigaeth. 
Rhesenog liw rhosynaidd 
Yna drwy'r eigion a draidd; 
A phob glyn, dyffryn a dôl, 
A 'n Saron, wenau siriol. 
E byngcia y mwyn behcerdd 
O'i big, yn y goedwig werdd : 
Pan gana gogleisia 'r glust, 
Di-glo a fydd pob dwy-glust. 
Lledir hwyliau 'r llongau Uawn, 
A nofiant wyneb Neifiawn. 
Hwyliant dros wely 'r beli, 
Rhwygant a Huchiant y Ui\ 
Mae natur yraa o neutu 
A'i gwen yn hynod o gu. 



Digitized by 



39 



Newidia a dua 'r dydd, 
O! fyr addien foreuddydd! 
Nodau o gy&ewidiad 
Geir ar Iwys gyrau 'r wlad. 
Mae cryndod garwnod o gur 
Yn neutu olwyn natur. 

Y deifiawi wynt sy 'n dyfod: — 
Tymmestl ddu o'n deutu'n dod. 
Ai Eolus sy 'n hwyliaw 

'R erch gorwynt a'i drowynt draw? 

Oan agor y dur ddorau 

Gauent ar eu oarchar cau ? 

Nage, Ioe y Ne yn awr 

Draw enfyn dymmeetl drinfawr ; 

Y Duw wnaeth ddaear a dwr 
A eilw, uchel Reolwr, 

Lu anian îs y loyw nef, 
Ufuddhant i'w foddhau Ef ; 
Ar ei enwog air union 
Ymchwydda ymdyra 'r dòn: 
Dawnsia 'r gwynt ar hynt drwy 'r nen 
Ar abraidd gyrau 'r wybren: 
A'r awel groch a rua, 

Y goedwig yn ysig wna. 
Euraidd wynebpryd araul 

A gloywbryd y tanllyd haul, 
Mewn du gwmwl dwl amdôdd; 
Caddug o niwl a'i cuddiodd. 
Cwmwl ar gwmwl yn gwau 
O'r dwyrain geir fiiwr dyrau. 



Digitized by Google 



40 



Tywyllwch a mwllwch mawr 
Yn unol dros y nenawr. 

Y môr a'i fryniau mawrwyllt 
Ymddyrehynt gan gorwynt gwyllt, 
£ gura 'i greigiawg oror; 
Dyrnod ar ddiddattod ddor : 
Curwlaw sy 'n ffrydiaw 'n ffrom, 
£ ddyrna'r tô addiarnom; 

A chenllysg gan derfysg dirfawr 
Ddaw ar led y ddaear lawr. 

Mae 'r awyr yn ymruaw 
A drych arswydol sy draw. 
Pob elfen o nen a nant 
A'u trogylch ogylch wgant: 
Diwreiddir, chwelir yn chwyrn 

Y coedydd mwyaf cedyrn. 

Á mellt sy 'n chwyrn ymwylltìaw 
Gan hollti y deri draw. 
Ac rhwng Wltau tidau tân 
Teryll, y bloeddia taran; 
Rhwyga ei llwybr trwy 'r wybren, 
Sigla a chynhyrfa 'r nen. 

Yn awr mantellau y nos 
Ymdaena, a min dunos: 
Trenga cudeg wrfwr deg dydd 
O dan eu du adenydd. 

Y gwyntoedd o gylchoedd gwawr 
A dyrfant, mewn rhoch dirfawr, 



Digitized by Google 



41 



Uwchben, trwy 'r graig chwibanant 

Wrth yrru yn neutu 'r naht. 

Y Uongau dros dònau i'r daith 

A mawrdwrf, droent i'w mordaith, 

IV mysg, gan derfysg dirfawr, 

Angau du sy 'n nesn 'n awr ; 

E rwyga dorau 'r eigion, 

Ymluchia ymdafìa'r dòn: 

Arswyda llewyga 'r Uawr 

Gan dwrf ac yni dirfawr. 

Llong ar ol Uong trwy 'r lli' 

Dirwynir i drueni : 

Tònau 'r trochionfor tanynt 

Mewn ymladdfa gyda 'r gwynt. 

Ac eilwaith fe â 'r daran 

A'i byllt, trwy 'r ehangder bàn. 

Ty wynfa a bro 'r tànfellt, 

Lle gyr Ion ei fawrion fellt, 

Gwna y Iwysaidd gain laswybr 

Yn fflamiawg oleuawg lwybr. 

Beth yw 'r cur sy 'n neutu 'r nen 

A dorrodd cylch daearen? 

Ai 'r hoy wddestl ser o'u haddef 

Yn awr a gwympant o'r nef 1 

O'r llawr rhuadlawr redli 

A llef dychrynllyd y lli, 

Sy 'n rhuo drwy gyffro gwyllt 

O gyrau ceunant gorwyllt. 

Angau, a golwg ingol, 

Sydd dros fryn dyffryn a d6U 



Digitized by Google 



42 



A'i faner fawr anfonodd 
A thònau 'r dyfnderau dôdd, 
A'r ddaear; ni ba ftr fwy, 
Ah ! nodiad dychrynadwy ! 

Edrychodd Duw ar drochion 
Dylifol dyfnfol y dòn; 
Rhuthrau 'r dyfnderau dig, 
Rhuadau 'r môr berwedig. 
Llefarai, gostegai 'r dòn, 
A rhwygawl fryniau 'r eigion. 
A mwriawl gyrch y mawrwynt, 
Mewn marwol elynol hynt, 
Ddaliodd, e*i cludodd mewn clo 
I'w ddwrn, a chauodd arno. 
Diorfod ydyw arfaeth 
Ein Ner yn y cwbl a wnaeth : 
Ei rymraus fraich a rwymodd 
Y tònau, mewn clymau 'u clodd : 
Gwynt nef, a'i reol hefyd, 
Wrth ei air a gair i gyd. 
Ei deilwng arch hybarch Ef 
Derfynodd dwrf y wiwnef: 
O y frwd fawr ddifrodaeth 
Yn dawel dawel y daeth. 
Gwel yr baul, cu araul cain, 
Yn agor dôr y dwyrain. 

Teithiaf, golygaf y wlad: 
O archollfriw! Erchyllfrad. 



Digitized by 



43 



01 sydd o fynydd i fôr 

O'r demmestl, a'i byr dymmor. 

Mawr foroedd a Uynoedd llif, 

A dolydd dan y dylif ! 

Rheiadr gwyllt gorwyllt guriad 

Dyrua 'i lef drwy y wlad : 

Bwthyn ar ol bwthyn bydd 

Yn benoeth i'w wel'd beunydd. 

Draw yna gwel drueiniaid 

Rhwng drylliau llongau mewn llaid : 

A morwyr yn gyrph meirwon 

Ar fingylch dyfrgylch y dòn. 



EMYN 



A GYFANSODDWYD AR DDYDD YMPRYD YN Y FLWYDD- 
YN 1832, PAN OEDD Y CHOLERA MORBUS YN Y 
WLAD. 



Ti, Arglwydd Ior y ddaear lawr, 
A Lly wydd mawr y bydoedd ; 

Sy 'n anfon barn ar denlu 'r byd 
Am bechu, ar hyd yr oesoedd. 

Ystyried ddylem farn ein Duw 
Wrth fyw, nid ymgaledu ; 

Ei feirch arswydus oddi fry, 
Ar Ewrob sy 'n gweryru. 



Digitized by Google 



44 



Cydymddarostyngwn oll i'r llwch 
Mewn trfetwch, ac mewn galar ; 

A Duw a dry y barnau draw 
Sy 'n llwybraw dros ein daear. 

Anrhydedd rhown i Dduw bob pryd, 
I Ly w y byd boed moliant ; 

Fr Tad, a'r Mab, a*r Yspryd Glân, 
Ar gân, rhown oll ogoniant. 



GALARNAD 

AR FAttWOLAETH STR WATRIN WILLIAMS WYNN, 
BARWNIO, A. S. WYNNSTAY. 

Teatun Eisteddfod Llerpwü 1640, Bamwyd y Farwnad hon yn füddugoL 

Pan guddiai yr Huan tanbeidiawl ei ben 
Tu hwnt i groch weilgi 'r dy fnderoedd, 

Tywyllwch ymdaenai 'r pryd hyn dros y nen, 
A'r ddunos gofleidiai 'r dyffrynoedd. 

Y wenlloer arianaidd ganfyddid o draw, 
Yn nghysgod y bryniau 'n cyfodi ; 
• A thrwst yr afonydd, trwy 'r nentydd islaw, 
Attebid gan adsain j llethri. 



Digitized by Google 



45 



Holl adar y goedwig, a'r wlad oedd yn awr> 
Yn hunaw mewn hedd a llonyddwch ; 

A dyn ac anifail orweddent i lawr 
Dan nosawl fantellau 'r tywyllwch. 

Pryd hwnnw mewn prudd-der, eisteddai y Bardd 
Yn nghysgod hen gromlech unigawl ; — 

À thremiai ar natur, — o'i ddeutu mor hardd, 
Gan eiliaw prudd gân alarnadawL 

Ei ddagrau i'r ddaear a redent yn Uî, 

A'r creigiau attebent ei gwynion, 
Gogoniant bro Gwalia, ei haddurn a'i bri, 

Oedd testun ei drist ocheneidion. 

" Mae mantell ddu angau yn awr yn gordoî 
Fy ngwlad enedigol, Och !" meddai, 

" Llawenydd a mwyniant am byth wedi ffoi, 
Cymmylau o wae a'i gorchuddiai. 

Syr Watlíin 1 orenwog, anrhydedd fy mro, 
Gan ddyrnod marwolaeth a gwympodd ; 

Rhyw ddylif o ddagrau dy welltir bob tro 
Gwneir cofFa o'r wylofus ymadrodd. 

1 Y diweddar Syr Watkin Williams Wynn ydoedd y pum- 
med Barwnig o'r teulu. Y cyntaf ydoedd Syr William Wil- 
liams, Llefarydd Tý y Cyffredin yn amser Siarl yr ail, a Dadl- 
euydd Cyffredinol i Iago yr ail, ynghyd à Recorder Caer. 
Dywedir iddo ennill ei wraig, sef Miss Kyffin o'r Glasgoed, 
trwy 'r medr a ddangosodd wrth ddadleu achos ei thad yn 



Digitized by 



46 



Bu llawer trwm newydd yn ystod fy oes, 

Fel saeth yn trywanu fy nghalon ! 
Er bynny ni theimlais erioed y fath loes 

A marw prif fiaenor y Brython. 

Meddyliais bod natur yn brudd fel fy hun, 

Y diwrnod y clywais y newydd ; 
Y bryniau yn gwisgo 'u galarwisg bob un, 

A niwl yn gorchuddio pob mynydd. 

Hefyd bod Dyfrdwy 1 yn rhedeg i lawr, 

Ac fel yn wylofain am dano ; 
A'r wybren ysblenydd yn bruddaidd ei gwawr, 

A'r Haul dan gymmylau 'n ymguddio. 

E dreiddiodd y galar i bob rhan o'n tir, 

Pob annedd, pob bwthyn, a phalas, 
O herwydd y golled, galarant yn hir, 

Hyd gyrau pellenig y deyrnas. 

Mrawdlys yr Amwythig ; a chyda hi y cafodd y meddiannau 
helaeth a ddaeth i'w ran. Y diweddar Syr Watkin oedd fab 
y pedwerydd Barwnig o'i ail wraig Chariotte, yr hon oedd 
ferch yr Anrhydeddus George Grenyille, a ganwyd ef y 26ain 
o Hydref, yn y flwyddyn 1772. Dilynodd ei dad fel Barwnig 
yn y flwyddyn 1789, pan nad oedd ond 17eg oed. Cafodd 
ei ethol y tro cyntaf i gynnrychioli Swydd Ddinbych yn y 
flwyddyn 1794, a pharhaodd i'w chynnrychioli hyd ddydd ei 
farwolaeth. 

1 Dyfrdwy, un o afonydd penaf Gogledd Cymru, yr hon 
sydd yn cychwyn o Lyn Tegid, ac yn rhedeg heibio i Gorwen, 
Llangollen, a gerllaw Wynnstay. 



Digitized by Google 



47 



Fel noddwr ei genedl, fel hoffwr ei wlad, 

Byth mwyach ni cheir ei hefelydd ; 
Bu ef i'r D'wysogaeth trwy 'i oes megis tad, 

A'i fawrglod fydd yuddi 'n dragywydd. 

Ei serch, a'i haelioni, bob amser a fydd, 
^ Mewn còf, tra rhuo yr eigion ; 
A'i enw yn glodfawr, tra Huan y dydd 
Yn mesur y flwyddyn â'i droion. 

Ym mhob man lle 'r elai, yr un ydoedd e, 

Ei genedl a'i wlad oedd ei hoífder ; 
A'i enaid gyd-g'lyrawyd â'r rhai 'n ym mhob He, 

Eu lles oedd yn unig ei bleser. 

Mewn rhyfel a therfysg, 1 ar faesydd y gwaed, 
Bu 'n ymladd dros freintiau ein teyrnas ; 

A miloedd y gelyn a fathrai dan draed, 
Yn niwrnod yr echrys alanas ! 

Fel corwynt dwyreiniawl yn rhuthraw ar hynt, 
Gan dorchi dig dònau 'r dyfhderoedd ; 

Neu fflamau difäol a chwytha y gwynt 
Trwy 'r goedwig ar lethr y mynyddoedd ; 

1 Cododd fyddin o wŷr meirch ar ei draul ei hun yn am- 
ser y gwrthryfel yn yr Iwerddon, ac aeth drosodd yno gyda 
hwynt, a bu yn hynod o waeanaethgar er attal i'r gwrthryfei 
fyned rhagddo. 



Digitized by 



48 



Neud felly y gwelwyd prif wron ein gwlad, 

Ar diroedd meillionog Iwerddon, 
Yn rhuthro mewn digter ym mhoethder y gâd, 

Dros fryniau o gyrph y marwolion. 

Y gelyn a gofia am oesoedd, mae 'n wir, 

Am ddewrder dihafal ÿ Cymro ; 
Ac arswyd a dychryn a dreiddia trwy 'u tir 

Y fynyd y sonir am dano. 

Pan hefyd o Elbe, 1 dros frig y werdd dòn, 

Mewn bâr y dihangai Napoleon ; 
Gan ddeffro holl Ewrob, a dychryn pob bron, 

A banllef rhyfelawg elynion : 

Syr Watkin a'i ddewrion, gynnygient help llaw, 

Er Huddias hyll orthrwm y gelyn ; 
A gwron hen Gymru, heb ddychryn na braw, 

A godai ei gledd yn ei erbyn. 

Nid trwst carlamiadau ofnadwy 'r coch farch, 

A allai arswydo 'r Bry thoniaid ; 
Nag angau, tra'n bloeddio, ' Par'towch iddynt arch/ 

Ddychrynai 'r Cadfridog a'i ddeiliaid. 

1 Syr Watkîn, ynghyd â'i fyddin, a gynnygîasant eu gwas- 
^naeth gwirfoddol pan ail ddechreaodd y rhyfel gyda Ffraingc, 
ar ol i Napoleon Bonaparte ddiangc o ynys Elbe. 



Digitized by Google 



49 

Ond bellach ni welwn y gwron yn hwy, 
Yn rhodio ym mysg ein mynyddoedd ; 

Er gwaedu calonau o erthyb y clwy, — 
Er ochain a chwynfan o filoedd ! 

Llênyddiaeth ein brodir ni fydd megis gynt, 
Na'r awen ychwaith, yn blodeuo; — 

A'r gwr a fu 'n gysgod i'r gwan rhag y gwynt, 
Sy 'n awr yn ngwlad angau yn huno. 

Wrth weled ei ardeb 1 ar bared fy nhý, 

Daw hiraeth a galar i'm llethu ; 
A chofio am y wyneb, mor siriol a chu, 

Sy 'n mynwent Rhiwabon yn pydru ! 

Yr hwn a fu'n enwog fel noddwr ein hiaith, 
A'n Llywydd mewn llawer Eisteddfod ; 2 

A'n prif gynnrychiolydd 3 dros dymmor tra maith, 
O'n gwyddfod ddiflanodd fel cysgod. 

Y weddw a'r amddifaid a'u llygaid yn lli, 

A dremiant yn aml at ei annedd ; 
A'r bryniau a'r nentydd a lanwant a'u cri, 

Pan welant y fynwent lle gorwedd. 

1 Portrait. 

1 Bu Syr Watkin yn fynych yn y swydd o Lywydd ar y 
gwahanol Eisteddfodau a gynnelid yn Llundain ; ef e hefyd yd- 
oedd Llywydd yr Eisteddfod fawr a gynnaliwyd yn Ngwrec- 
sam yn y flwyddyn 1820, ac un arall a gynnaliwyd yn y Bala* 
ar ol hynny. 

3 Bu yn cynnrychioli Swydd Ddinbych, fel y crybwyllwyd 
yn barod, dros y rhan fwyaf o'i oes. 

D 



Digitized by 



50 



Wrth ochr y llwyn didryf 1 â'i law dan ei ben$ 
Mewn tristwch, ceir gwel'd yr amaethon, 

A'i lygaid ni chyfyd ef unwaith i'r nen, 
Gan alar sy 'n llanw ei galon. 

Y mynyd y clywodd y fath newydd prudd, 
Anghofiodd ei offer hwsmonaeth ; 

* Fy Meistr wedi marw ! Och !' meddai, < beth fydd ! 
I lawr e aeth haul y d'wysogaeth.' 

Y twr* ar Foel Famma, tra 'n cyfarch y nen, 
Gan heriaw y ffrochwyllt gorwyntoedd, 

Dd'wed bod ei sylfaenydd yn isel ei ben 
Wrth bawb o breswylwyr y glynoedd. 

A hwn yn ddiammeu all sefyll yn hir, 

I goffa rhinweddau ein brenhin ; 
Ond bellach, Ue bynnag ei gwelir trwy 'n tir, 

Y meddwl a red at Syr Watkin. 

Ei hýn 3 oeddynt enwog, o gedyrn ein bro, 
A phrif lwy thau Gwynedd yr hanodd ; 

A phob un o naddynt er's oesoedd cyn co', 
Ei wlad enedigol enwogodd. 

1 Lonely. 

* Cyfeirir yma at y Twr a gyfodwyd ar Foel Famma, yn 
Swydd Ddinbych, i goflfa y Jubili a fu ar y ddegfed flwyddyn 
t deugain o deyrnasiad ei Fawrhydi Sior y Trydydd, carreg 
sylfaen yr hwn a osodwyd i lawr gan Syr Watkin, ac Arglwydd 
Kenyon. 

s Ancestort. 



Digitized by Google 



51 



Fel treigla yr afon ddolenawg i'w hynt, 
Gan chwyddo pan bellaf y rhedy, — 

Neu dderwen uchelfrig a sigla y gwynt, 
Nes peri i'w gwreiddiau ymledu ; 

Fel hyn ei hiliogaeth, drwy droion y byd, 
A chyflym dreigliadau blynyddoedd, 

A geir yn enwoccach, enwoccach o hyd, 
A'u clod a chwanegir gan oesoedd. 

Trist iawn fu 'r ymweliad, ac uchel y cri, 

Pan syrthiodd ei briod 1 yn angau ! 
Ond hyn oedd ddechreuad trychineb i ni, 

Rhagflaenydd ystorm ein gofidiau. 

Pan droaf fy ngolwg 'nawr tua 'i hoff sedd, 

Y fan lle teyrnasai Uawenydd, 
Llys Ifor, — Ue gwlychid y byrddau â medd, 

A chyrchfan enwogion y gwledydd. 

O drist gyfnewidiad ! Mae galar a chri 

Yn llenwi 'r godidog neuaddau ! 
A'r byrddau, lle rhedai y gwinoedd yn Ui, 

Yn awr a ddiferant gan ddagrau. 

Gostegai cerddoriaeth, — y bardd teulu sy 'n fud, 

A'r delyn anghofia 'i halawon ; 
A phobl yr ardaloedd a gyrchant yn nghyd, 

I wylo uwch ben ei weddillion. 

1 Bu farw y JBendefiges Harriet Wynn yn y flwyddyn- 1836, 
fwel tu dalen 13. ' 



Digitized by 



50 



Y ddawns a'r Uawenydd a gaed lawer tro 

I goffa ei ddydd genedigaeth, 
r Nawr droed yn wylofain a thristwch trwy 'r fro> 

Wrth gofio am awr ei farwolaeth. 

Mor wag yw ein heinioes, twyllodrus a brau 

Yw bri a gogoniant plant dynion ; 
A'r byd a'i orẃychder nid ydynt ond gau, 

Teganau i foddio 'r golygon. 

Nis gall na meddiannau, nac enw, na chlod, 
Ddwyn neb o afaelion marwolaeth ; 

Yr uchel a'r isel, heb ragor yn bod, 
Gymmysgant ym mro llygredigaeth. 

Nid lles na rhinweddan 'chwaith all gadw draw, 
Drwm ddyrnod arswydus yr angau ; 

Ni wrendy ar ymbiliau, lle bynnag y daw, 
Mae 'n fyddar i och a griddfanau. 

Pe gall'sai rhai'n lwyddo, ni chawsem byth fod 
Heb feddu 'n gorenwog Syr Watkin ; 

Ond llys y pendefig mor aml ydyw nod 
Saeth angau, a bwth y cardotyn. 

Dydd rhoed ei weddillion i orphwys mewn hedd, 
Fydd byth yn gofiadwy yn Nghymru, 

A'r lluoedd a welwyd o amgylch ei fedd 
Yn wlybion eu gruddiau 'n galaru. 



Digitized by Google 



53 



Preswylwyr y frodir dda'i 'nghyd o bob man, 

I weled y bruddaidd olygfa, 
A'u Noddwr ddilynent byd fynwent y Uan, 

A pbrin y gadawent ef yma. 

Yr hen a'r metbiedig ymdeithient ym mhell 

I wlychu ei elor â'u dagrau ; 
A'r plentyn amddifad adawai ei gell 

I wisgo ei feddrod à blodau ! 

A hwythau 'r llafurwyr angbofient eu gwaith, 

A'r aradr a rydai 'n y ddaear; 
A'r boll anifeiliaid oedd fel yn eu hiaith 

Yn dangos arwyddion o alar. 

Ei drist weinidogion, yn bruddaidd eu gwawr, 

A dremient o'i ol o'r ffenestri ; 
A'u meistr yn iach canent tra 'n myned yn awr 

I daith na ddychwelai o boni. 

Ei brudd gloch alarnadawl archollai bob bron, 
A chludai drwm newydd i filoedd ; 

A pbawb a wrandawent mewn trymder ar bon, 
Tra 'n seinio 'n alarus drwy 'r glynoedd. 

Ei gorph roed i orphwys hyd foreu dydd brawd, 
Yn ngbladdfa 1 ei enwog gyn-dadau ; 

Yn nghanol och'neidion bonheddig a thtawd, 
A chwynfan wylofus ugeiniau* 

1 Sefjn Rhìwábon^ mjnwent Eglwy» y plwyf. 



Digitized by Google 



54 

Y pridd fyddo 'n ysgafh orphwyso ar ei froit, 
Angylion a wyliont ei feddrod; 

Hyd nes delo'r amser i'w ddwyn o'r fan bon, 
A rhoddi iddo o'i garchar ollyngdod. 

Ni raid wrth gof golofn i goffa y Ile 
Mae penaeth y Brython yn hono ; 

Y fan fydd yn enwog, tra daear a ne% 
A'i rinwedd yn feddfaen fydd iddo» 

Ei fab a ddilyno, trwy ystod ei oes, 
Holl ffyrdd ei anwyldad a'i Iwybrau ; 

A threulied ei fywyd, heb drallod na chroetr, 
Mor glodfawr ac enwog ag yntau. 

Duw nef fo 'n amddiffyn i hwn ym mhob man, 
Ac yntan fo 'n gefn i'r d'wysogaeth ; 

Pob Uwyddiant drwy 'i einioes fo 'n dyfod i'w ran, 
A gwyn fyd ar ol ei farwolaeth. 

Boed llwch y Barwnig yn hunaw mewn hedd, 

Hyd ganiad yr udgorn diweddaf ; 
Nes gwelir holl anian yn newid ei gwedd, 

A'r Haul yn cyfodi 'r tro olaf. 

Pryd hwnnw ceir gweled pob mynydd a brya 

Yn treiglo oddiar eu sylfaeni; 
A'r byd i'w ganolbwngc fel deilen a gryn, 

A'r creigiau gan wres fydd yn toddû' 1 



Digitized by Google 



65 

Y sêr a fachludent, a merch deg y dydd 
Gyhoeddai ddyfodiad yr Hoan ; 

Y Bardd a ddiflanodd, a minnau yn brudd 
Adawyd yn nnig fy hunan. 



Y GREADIGAETH. 

Htnotaf Grewr natur, 
A phob gwaith yn berffaith bur ; 
Creawdydd a Llywydd llad 

Y ddaear fawr yn ddiwad, 
Yw iluniwr pob lle, hynod, 
Trag'wyddol, anfeidrol Foo, 

Y gre'digaeth helaeth hon, 
Cofier, a wnaeth Ioa cyfion; 

Y bodau ban, a'r bydoedd 

I gyd, trwy y nen mae'n goedd ; 
A gwirfaith wyneb gaTwfor, 
Holl bysgod, a miiod môr. 
Onid Duw a'u gwnaeth hwynt olî, 
A'u diogei le digoll; 
A chwyldaith haul uchelder, 
Holl gylchoedd gorsafoedd ser ? 
Mewn chwe diwrnod, hynodwaith, 
I gyd gorphenodd y gwaith ! 

Lledodd, « daenodd y de' 
A*i goglud ar y gwagle; 



Digitized by Google 



66 



A'r gorllewin a'i llinell 
I bwnc y ddaearen bell ;— 
A'r dwyrain, wiw gain ei gwawr, 
A'r gogledd ar y gwaglawr. 
Holl luoedd y bydoedd ban 
Mal eres demlau arian, 
Crogedig fro Caergwydion, 
Ail brig ewyn dig y dòn, 
A'r huan a'i lân oleuni, 
Bywyd a nerth ein byd ni, 
Goleuydd pob broydd prid, 
Marworyn liw aaererid ; 

Y ser, a ? r fro asurawl, 
Sydd ini yn gweini gwawl, 
Eres ddrychau o arian, 

Y bydoedd a'u cylchoedd càn, 
Ddengys yn hysbys i ni, 
Coeliwn, ol bysedd Celi. 

Gwelem, pe edrychem dro, 
Ucheldrem, ar eu chwyldro, 
Fydoedd, ar gylchoedd gwawr, 
Mil mtloedd uwch pob maelawr ; 
Heuliau, Ueuadau Uiwdeg, 
Yn gweini dydd â'u gwen dêg. 
Drwy 'r ffurfafen ysblenydd 
Seren goruwch seren sydd ; 
Gwregysau golay gwelir 
Drwy feithdra 'r ehangdra hir, 
A dysglau arian disglaer, 
Amgylchant, guddiant y gaer» 



Digitized by Google 



57 

Y cydser 1 sy 'n uchder nen, 
Ânolo, uwch y niwlen ; 

Y denawl JEridanus, 

A graid Birundo, a Grus; 

Arcturus, Aauarius cain, 

Goreudeg gylch, goradain ; 

Canis Minor, ac Orion, 

Ddysg ryfedd fawredd fy Iox. 

Aneirif luon ereiíl 

Yn eu lle, o gylch y lleill, 

Sydd o ser, yn uchder nod, 

A'u hanes i ni 'n hynod. 

Planedau, 2 a'ü cylchau cain, 

Drwy fro yr wybr der firain, 

Mercher, a Mawrth raawrchwyrn, 

Yn chwai yn eu cylchoedd chwyrn ; 

Sidus, a'r blaned Sadwrn, 

Iau, Gwener, a ser yn swrn ; 

Rhyw fydoedd uwch rhifedi 

Ein deall gwan, hyball ni. 

Pelydriad pob gieuad glwys 

O'u gwirffyrdd, nid yw 'n gorphwys, 

Y nos danfonant i ni, 
Eu glanaf deg oleuni, 

1 Comtellatẁns. Y ser a ganfyddir yn wasgaredig ar hyd 
wyneb y ffiirfafen, oddigerth y planedau, a ddosperthid gan yr 
hynanaid i wahanol gydser, neu gyd-gynnulliad o ser. Ac i'r 
diben o'u gwahaniaethu, bu iddynt eu dynodi gyd âg enwau 
anifeiliaid a phersonau enwog yn yr amseroedd gynt, &c. 

* Y planedau ydynt yn wahanol i'r ser eraill, am eu bod yn 
ymsymud ar wyneb y ffurfafen, ac nid ydynt yn ymddangôs 
feob amser yn yr un sefyllfa yr un modd à'r ser sefydlog. 



r Digitized by Google 



68 



O y wiwnef, dan wenu, 
I'n dwyn o dy wyllwch du ; 
A chàna en llewyrch unol 
Bob bryn, a dyffryn, a dol ; 
Ariana, bob rhyw ennyd, 
Ddyfroedd ac aberoedd byd. 

Pwy mewn bod all ganfod gwaith 
Ein Ior hynod ar unwaith ? 
A all dyn, sydd bryfyn brau, 
O gel, ei ddwyn i'r golau î 
Yn nes, pe deuem yn awr, 
Drwy lethri 'r wybr der lathrwawr, 
O uchder y ser, i sôn 
Eilwaith am ddaearolion ; 
Dros led y byd gweledig, 
A goror y dyfnfor dig. 
O hyd drwy y byd a'i baa 
Ceir canfod rhyfeddodau, 
Miloedd o chwai gymmylau, 
O gylch drwy 'r awyr yn gwau ; 
Hylaw, yr ant i'w helynt, 
Yn eu gyrfa gyd â'r gwynt. 
Eira a gwlaw, ar y glyn, 
Arswydawl, a rhew sydyn ; 
Mellt fforchawg o didawg dân, 
Neu deryll folltau'r daran. 
Corwyntoedd y nefoedd nawd 
Yn dirwyn, uwch daearawd ; 
A hynotaf drefn natur, 
ìa heulrawd yn barawd bur, 



Digitized by Google 



59 



Yna i ni anfonai Ner, 

Gorenwog Lyw, Goreuner. 

Gwylltion fwystfilod gelltydd, 

Rhai rodiant, deithiant y dydd ; 

Anifeiliaid yn filoedd 

Sy 'n teithiaw, neu 'n gwibiaw 'n goedd ; 

Ànfonodd, yrodd yr Ion, 

O'i ddaioni i ddynion. 

Mynyddau uwch banau 'r byd, 

Coeliwn, a'r creigiau celyd, 

Yn gadwynau gydunant, 

Ail gwregysau, gylchau gant. 

Y dolydd gwyrddion deiliog, 
Is banau y creigiau crog ; 

Y per lysiau pur lwysion, 

A harddant frithant y fron ; — 
Holl adar cerddgar y coed, 
A'u mwyngân yn y mângoed ; — 
Hwy 'n filoedd a iawn folant 
Eu Ner doeth, ar dyner dant. 

Y mòr, a'i dònau mawrwyllt, 
Ac eigion y wendon wyllt, 
Terfyn a nod osodwyd 
I'w ferwddwfr, a'r llifddwfr Uwyd ; 
Er rhuo a llwybro 'r llaitb, 
Trosto ni ddaw mewn trystwaith 
Pob rhan deg dan wancgau 1 

Y mòr gwyllt, a'i burwyllt bau, 

1 Watet. 



Digitized by Google 



60 



A huliwyd yn ehelaeth 

Llaw ein Ner pob Uu a wnaeth 

O ymlusgiaid, aml osgo, 

Deithiant, ymgreiniant mewn gro. 

Yr ëogiaid drwy 'r eigion, 

Sj 'n chwarau dan deithiau 'r dòn $ 

Y Dolphin dibrin ei daith, 

Hen Ddera 1 a'i ddihirwaith ; 

Yr Afangc* creulon gwangcus, 

fraw ni ddiangc ar frys ; 
A chiwed heb heb rifedi 

"Sy 'n preswylio, llwybro 'r 11L 

Llaw yr Ion i bob lle 'r aeth 

1 hulio 't ddaear helaeth ; 
Oreu pob peth yn ddifethu 
Yn ddoethlân, yn burlân bu ; 
A gosodai ddifai ddyn 
Diwyrni, 'n llyw da arnyn*. 
Rhyfeddod, bob rhyw foddion, 
Ydyw gwaith godidog Ion ; 
Gwnai ser yr uchelderau 

I gyd, drwy 'r ehangder gau ; 
Mân dywod, main a daear, 
Milod gyd âg ednod gwâr ; 

1 Sharh, Y creadur hwn sydd angenfil creulon ac ysglyf- 
aethgar, yn preswylio amryw barthau o'r raôr, yn enwedig yn 
y gwledydd poethion. Rhai o honynt ydynt yn mcdda ar y 
fath safh a gwddf anferth o faintioli, fel ag y gallant lyngcu 
dyn grymus yn gyfan; a dywedir i ddynion yn fynych gael 
eu canfod yn eu crombil, wedi iddynt gael eu hagoryd. 
9 Crocodüe. 



Digitized by Google 



61 



A'u gosod wnaeth yn gyson> 
Yn eu lle i weini 'n llon. 

Y lleuad, haul a lliioedd 

Y nef i gyd, Duw Naf yn goedd 
Fu 'n gosod eu cylchrodau 
Tröellawg, i wibiawg wau. 
Deddfau, a rheolau 'r rhain, 

Eu cyrhaedd, nis gall cywrain j 

Yraa y pall deall dyn, 

Hi huddir mewn anoddyn. 1 



PRYDDEST 

AK Y DYWYSOGES YICTORIA. 

Te«tan Eisteddfod Caerdydd, 1838. Barnwyd y Bryddest hon yn fuddujol. 

Aöania gwlad Brydain, mynyddawg dir Gwalia, 
Deffroed dy accenion i'n tirion Victoria ; 
Ein henwog D'wysoges, ei henw fawrygîr 
Tra Haul yn pelydru ar fryniau ein brodir. 
Na sonied y beirddion am Helen 2 yr oesoedd, 
Myfyrdod yr awen, a 11 id rhwng brenhinoedd ; 

1 Nid oes neb yn gallu deall pa fodd y mae bydoedd y 
ffurfafen yn effeìthîo ar y naill y Uall, pan nad oes yr un cys- 
sylltiad amlwg iV weled rhjnagddynt ; a pha fodd y mae yr 
egwyddor ryfeddol hòno, sef pwys a thyniad, yn effeithio ar y 
ser a'r planedau nes eu cadw yn eu gwahanol gylchrodau, a'u 
huno gyd â'r naill y llall. 

2 Helen, merch Tyndarus brenhin Lacedaemon, a gyfriftd 



Digitized by 



62 



Ei henw a'i moliant dan gwmwl a erys, 
Wrth son am Victoria, hawddgarwch ein hynyi. 
Os teg ydy w 'r rhosyn, pan gyntaf daw allan, 
A'i wisg yn amryliw gan borphor ac arian ; 
Os prydferth y lili, dan wlithoedd yr wybren, 
Pan wena ei blodau ar wyneb yr haulwen; 
Mwy prydferth Victoria yn ngwanwyn ei dyddiau, 
Ei thegwch ddifera gan fyrr ei rhinweddau. 
Caiff fynwes y deyrnas a'i braich i'w chofleidio, 
A gwenau ei deiliaid ym mhob man Ue delo ; 
Yr holl ymerodraeth mewn serch arni wena, 
Fel mam yn cusanu ei baban anwyla. 
Ein tir a aroglodd gan falm ei grasusau, 
A llid a chynfìgen ni ddilyn ei chamrau. 
Doethineb a deall, er dyddiau 'i babandod, 
A fu i'w haddurno, nes yw yn rhyfeddod. 
Enwogion ryfeddant, pan glywont ei geiriau, 
A chanfod bod plentyn yn meddu 'r fath ddoniau. 
Gwir Aeres y goron, mewn mawredd urddasawl, 
Ardderchog blanhigyn o'r gwreiddyn brenhinawl, 
Hil Tudur 1 ddieilydd, anrhydedd y Brython, 
Llewelyn* ac Arthur, 3 anfarwol enwogion. 

yr harddaf o holl ferched ei hoes ; ac yn ei hachos hi y di- 
gwyddodd rhyfel Caerdroia, yr hwn a barhaodd am ddeng 
mlynedd. 

* Owen Tudur, o Benmynydd yn Môn. 

* Llywelyn, tywysog olaf y Cymry, yr hwn a gwympodd y» 
Llanfair yn Muallt, trwy gael ei fradychu. 

* Arthur, ydoedd un o frenhinoedd mwyaf enwog Brydain, 
ae adroddir llawer o bethau rhyfeddol am ei wroldeb digyffel- 
yb, a'i ddewrder yn amddiffyn ei wlad. 



Digitized by Google 



63 



Er huno 'i hanwyldad 1 yn mlodau ei ddyddian 
Yn llwch y ddaearen, a hîrnos faith angau, 
Er wylo o'r deyrnas uwch lludw 'i hanwylyd, 
Pan syrthiodd fel deilen yn îrlâs i'r gweryd ; 
Yn awr ei anwyl-ferch yn gysur ddaeth i ni, 
A Thad yr amddifaid yn nawdd a fu iddi ; 
Duw Ior a'i cysgododd fel tyner blanhigyn, 
Rhag deifiawl gorwyntoedd, ystormydd a drycin. 

Ei henw sy 'n anwyl, a'i mawrglod a glywir, 
Ym mhoh man lle teithiwn tros wyneb ein brodir. 
Bugeiliaid 8 y bryniau, preswylwyr y llethri, 
A eiliant ei molawd ym mysg y clogwyni. 
Babanod, cyn dysgu d'weyd enwau eu tadau, 
Goífant am Yictoria, ar liniau eu mamau* 
Mor hoff ydyw'r enw gan bawb trwy'r wladwriaeth, 
Mor barchus ei seinir drwy 'r holl ymerodraeth, 
Na 's gall neb rhieni by th roi uwch proffes 
O'u serch ac o'u cariad, at blentyn eu mynwes. 

Er uched ei mawrglod mae yn ei ryglyddu, 
Band cyfiawn y w rooliant i'r neb sy 'n ei haeddu ? 
Mae calon deimladwy, a thuedd haelionus, 
Yn llanw ei mynwes, a'i dwyfron dosturus. 
Arglwyddi a gwerin ynt iddi 'n gyfeillion, 
A'i hoffder sy 'n cyrhaedd at bawb dan y goron. 

1 Edward, Dug Caint, tad ein Brenhines bresennol, % fu 
farw yn y flwyddyn 1820, yn Sidmouth, Swydd Defon, o af- 
iechyd yn yr ysgyfaint. 

• Ymwelodd ein Brenhines, pan yn Dywysoges, gyd â'i 
mam, sef Duges Caint, ag amrywiol fanau yn Ngogledd Cym- 
ru yn y flwyddyn 1832, at yr hyn y cyfeirir yma. 



Digitized by 



64 



Ysgolion 1 gefnoga i ddysgu 'r tylodion ; 
Ym mhob man Ue teithiodd mwynhawyd ei 
rhoddion. 

A phob rhyw sefydliad i wneuthur daioni, 
A'i cafodd hi 'n mlaenaf à'i llaw iV gefnogi. 
Deisyíiad y weddw, a gweddi 'r cardotyn, 
A droant yn llwyddiant tragwyddol i'w dilyn ; 
Dymuniad pob calon lle clywyd am dani 
Yw, " Bendith y nefoedd a fo i'w choroni." 

Os gynt y caed gweled brenhinawl alluoedd,* 
Yn galw eu deiliaid i goch faes rhyfeloedd ; 
Gan deithio 'r ardaloedd yn arswyd i'r cedyrn, 
Wrth ddeffro 'r trigolion â rhuad yr udgyrn : — . 
Gan yru dynolion i'r bedd mewn cynddaredd, 
A'u deiliaid yn filoedd mewn rhuddwaed i orwedd j 
Nid felly canfyddir ein hanwyl Victoria, 
Can's baner tangnefedd a chwyfia lle teithia. 
Calonau a losgant gan wreichion o gariad 
Lle bynag y delo, i dalu ymweliad. 
Fel gwenau Aurora yn deffro 'r ddaearen, 
Neu wyneb Apollo yn rhwygo y niwlen, 
Pan fflamia ei gerbyd rhwng dorau 'r terfyn-gylch 
Nes taenu llawenydd trwy 'r gwledydd o amgylch ; 

1 Rhoddodd y Dywysoges ieuangc gyfraniadau haelionus tu 
«g at Yôgolion, ac amrywiol sefydliadau eraill, mewn gwahan- 
ol lanau, yn ystod ei hymweliad â'r Dywysogaeth. 

* Cyfeirir yma at ddyfodiad Edward I. ac amrywiol fren- 
hinoedd eraill Lloegr, i Gymru i'r diben o ddarostwng y trig- 
©lion, pan yn cynhyrfu 'r wlad yn erbyn y Llywodraeth, dan 
arweiniad rhai o'r penaethiaid Cymreig. 



Digitized by Google 



65 



Fel hyn y mae gwenau brenhinol Victoria 

Yn lloni 'r ardaloedd, pan drwyddynt y teithia. 

Mewn parch a mawrhydi, i dir Gwalia y deuodd, 
A bro ei hynafiaid arwraidd ymwelodd, 
I wisgo yr awen â llawryf diedwi ; 
Hyfrydwch ein beirddion fydd coffa am dani. 
Os gynt y bu.Iorwerth, trwy frad a dichellion, 
Yn taenu rhwyd angau ar ffordd awenyddion, 
Mil henffych i'r diwrnod a wawriodd ar Wynedd, 
I wisgo 'i mynyddoedd à gorchudd tangnefedd. 
Os beirdd 1 yr hen oesoedd, yn nghastell Porth- 
wygyr,* 

Fu 'n gorwedd mewn rhuddwaed dan gyllyll y 
milwyr ; 3 

Dwr Menai wridgochwyd, a swn eu griddfanau 
A siglodd y Wyddfa, pan syrthient yn angau ! 
Ond henffych i'r diwrnod y cafwyd Eisteddfod 
Dan nawdd ein Victoria, lle gwnaed yr erchylldod. 
Os gwelwyd eryrod, a chigfrain y creigiau, 
Yn brysio yn gyflym i Fôn a'i gororau, 
I'r lladdfa arswydus ar feibion yr awen, 
Àm iddynt gyffesu eu cred yn Ngheridwen, 

1 Yr oedd y Dywysoges a'i mam yn wyddfodol yn Eistedd- 
fod y Beaumaris, yn y flwyddyn 1832, ac anrhegasant yr ym- 
geiswyr llwyddiannus yno gyd âg arian-dlysau, gan eu cyf- 
lwyno iddynt o'u dwylaw eu hunain. 

* Beaumaris. 

* Cyfeirir yma at gyflafan y beirdd yn Nghastell Beaumaris 
yn'amser Edward I. ar yr hwn draddodiad y cyfansoddodd y 
bardd Seisonig Gray ei Awdl nodedig " The Bard." 

E . 



Digitized by 



86 



Mil benffych i'r diwrnod a wawriodd ar Gymra,, 
Caed nawdd ein Victoria i*r awen fu 'n trengu. 

Ti Clio 1 anfarwol, a merch i Mnemosyne, 
Dy gynimorth dod imi o'th nefawl orsafle; 
I goffa 'r llawenydd a fu trwy 'n gororau, 
Wrth wel'd ein T'wysoges yn rhodio 'n mynyddau* 
Ein hoesawl gastellydd, a chreigydd ein goror, 
A wisgwyd yn orwych mewn sidan a phorphor! 
Ni bu y fath ddiwrnod er seiliad Eryri, — 
Gan fanllef llawenydd y rhwygwyd y llethri. 
Banerau a chwyfient o glogwyn i glogwyn, 
A mawrdrwst gorfoledd orlanwai bob dyffryn.. 
Cyflegrau a ruent, nes siglodd y bryniau ; 

Y bythawl binaglau a grynent o'u seiliau ! 
Ein hanwyl Victoria, ,, a waeddai pob genan, 
Ein hanwyl Victoria, ,, attebai y creigiau. 

Allorau 'r Derwyddon 2 trwy Fôn a'i cyfarchai, 
A'r wybr, hyd Gaergwydion,gan dân a wridgochai. . 
Yr hen a'r methedig, eu ffyn a anghofient, 
I wel'd ein T'wysoges yn lluoedd y rhedent ! 
Hil Gomer mewn cariad gnsanent ei llwybrau, , 
Cofleidient y glaswellt a fathrodd ei gwadnau. 

Y plant gyda blodau addurnent bob prif-ffordd, , 
A melfed y bryniau oedd palmant ei gosgordd. 

1 Clio ydoedd y gyntaf o*r naw awen, y rhai oeddynt i gyd '• 
yn ferched i Jupiter a Mnemosyne. Ei phrif orchwyl ydoedd 
adrodd hanes digwyddiadau wedi myned heibio. 

2 Mae amryw o allorau yr hen Dderwyddon i'w canfod byd 
heddyw yn ynys Môn. 



Digitized by Google 



67 



Pòb calon bryddhawyd y dydd ein gadawai, 
Pob llygad mewn tristwch i Loegr a'i dilynai ;. 
A Gwalia a wylodd ar ol ei Th'wysoges, 
Fel mam pan y dygir ei phlentyn o'i mynwes. 

Ond ha ; — bydded i ni yn awr ymgysuro, 
Er myned oddi wrthym ni ddarfu'n hanghofìo.. 
Er mawredd urddasawl y Ue a'i hamgylcha, 
Am lwydion fynyddau ein tir y myfyria. 
Boed llwyddiant i'w hamcan i dd'od i Forganwg,, 
Er dyrchu 'r awenydd o'i beddrod i'r golwg. 
Duw Ior, 'r hwn sy 'n llywio cynlluniau dynolion,, 
A'r hwn a reola y gwynt a'r awelon, 
A baro i archiad y Brython eleni, 
A'u taerion erfynion, gael etto'u cyfiawni; 
A dyged Victoria i olwg bro 'i theidiau, 1 
Lle 'n Uosgi am ei gweled mae myrdd o galonau ; , 
Par'toi at ei derbyn, mae'r wlad a'i thrigolion, 
Pan ddel fe adseinia holl lethrau Plumlimon, 2 
A defFry 'r awenydd, bydd sain telynorion, 
A banllef gorfoledd yn treiddiaw Caergwydion. 
Hen gasteli Caerdydd, am unwaith yn rhagor, 
GaifF wel'd llin ei frenhin, ond nid yn garcharor. 
I dderbyn Victoria caiff agor ei ddorau, 
Ond nid fel i Robert 3 yn rhwym mewn cadwynau. 

1 Yr oeddîd yn disgwyl y buasai 'r Dywysoges Victorîa yn 
bresennol yn Eisteddfod fawr Caerdydd, ar gyfer yr hon y 
cyfansoddwyd y Bryddest yma; ond yn hyn cafodd y gwydd- 
fodolion eu siomi. 

a Plnmlimon sydd fynydd uchel yn Neheudir Cymru. 

3 Bu Robert Curtoise, Dug Normandy, yn garẃaror yn . 



Digitized by Google 



68 



Digwmwl fo 'r diwrnod y del i'n harfolli, 
Heb gynhwrf yn unman o'r mynydd i'r weilgi, 
Ond clod ein T'wysoges, a llefau llawenydd 
Yn adsain drwy V creigiau, nes dawnsia y coedydd. 
Palmanter ei llwybrau â gorchudd sidanau, 
A'i ffyrdd a harddwisger â dail ac â blodau ; 
A chasgled y beirddion holl gynnyrch Parnassus, 
I ddod i addurno — " Prydferthwch ein hynys." 
Yn awr pa mor uchel yw breintiau y Brython, 
Cael nawdd ac anrhydedd gan Aerod y goron ; 
Ein brenhin tirionwych, a phawb o'i hiliogaeth, 
Yn awr ymbleserant yn liwyddiant y dalaeth. 
Ein hawddgar D'wysoges yn aml a'n cysura — 
Oes euraidd tangnefedd yn awr a ddechreua. 
Gorthrymder a ddarfu, anghydfod a beidiodd, 
A rhyddid uwch gorwel y wlad a gyfododd ; 
Mae *r cleddyf yn rhydu yn awr yn y ddaear, 
Ac amser a ysodd yr arfau rhyfelgar. 

Bendithion ein Perydd gorono Victoria, 
A'r Uaw anweledig a'i dygodd hyd yma 
A fyddo 'n ei harwain holl ddyddiau ei bywyd, 
A'i nef a ddechreuo cyn cyrhaedd bro 'r gwynfyd. 
Os coron' ddihalog ein brenhin grasusawl, 
A'i gyfiawn deyrnwialen, mewn amser dyfodawl, 

Nghastell Caerdydd am chwech ar hugain o flynyddoedd. Yr 
oedd yn fab i William y cyntaf, a chafodd ei garcharu wrth 
orchymyn ei frawd, sef William yr ail. 

1 Mae hyn wedi digwydd yn awr er's amryw flynyddoedd, 
canys y Dywysoges Victoria a goronwyd yn Frenhines Bryd- 
ain Fawr, Mehefin 28, 1838. 



Digitized by Google 



69 



A fyddant yn dyfod i'w meddiant mewn máwredd, 
Angylion y nefoedd a wyliont ei gorsedd. 
Tawelwch a llwyddiant fo 'n toi'r ymerodraeth, 
A drych i'r ddaearen a fyddo 'i brenhiniaeth ; 
Ac enwog fo Brydain, ei chroes a'i tharanau, 
A elont drwy'r crwnfyd at bob cenhedlaethau. 
Caethiwed angeuol a ddyger i'w ddiben, 
A gormes a drengo o dan ei theyrnwialen. 
Anghydfod a yrer mewn bythawl gadwynau, 
I dir ei breswylfod, sef ardal y poenau. 
A balchder a malais, pob trais a chynfigen, 
A 'mlidio tangnefedd oddiar y ddaearen. 
Digofaint a dial, yn awr a newyno, 
Eu harfau a rydont, a'u tân a ddiffoddo. 
Ac oesoedd ar oesoedd fo cyn delo angau 
I gyrchu Victoria at ludw ei theidiau, 
A'i phen fo ar fynwes ei gwlad pan yn trengu, 
A'i deiliaid yn wylo mewn dagrau o'i deutu. 



LLINELLAU 

A WNAED AB FARWOLAETH MRS. HANNAH WILLIAMS, 
OWRAIG Y PARCH. P. B. WILLIAMS, PERIGLOR 
LLANRÜG A LLANBERIS. 

O ! 'r newydd trist a'r brudd alarnad sy ! 

Can's dygodd angau dyner fam ein bro, 
Yr hon oedd ddoe yn Uawen yn ei thý, 

Sydd heddyw yn gorphwys yn ei gwely gro. 



Digitized by Google 



70 



3SIor wag y w 'n hoes, mae fel yr awèl wytít 
Yn myned heibio, yn ei chyflym daith, 

Y dyn sydd heddyw 'n heinif ar ei hynt, 

Fydd cyn y foru yn nhragwyddoldeb maithì 

Yn awr amheuaeth sydd yn Ilanw 'mron, 

Gan wneyd im' dybio'r gwir mal breuddwyd ffol 

Prin gallaf gredu ei myn'd o'r ddaear hon, 
Neu os yr aeth, — rwy 'n ammeu y daw yn ol. 

Ond trist yw dweyd, nid felly ysywaeth fydd ! 

Ni ddychwel neb os croesa 'r dyffryn du ! 
Os unwaith cyll ei olwg ar y dydd, 

Tragwyddol ddôr yn cau o'i ol y sy ! 

'Nawr felly gwelaf nadliëb raid y mae 
Y drist alarnad gly wir ym mhob man ; 

Mae achos ini blethu helyg gwae, 

Haelioni'r oes sydd heddyw 'n mhridd y Ilam 

Mam i'r amddifaid a'r tylawd a fu, 

Ei hunig bleser oedd gwneyd da i'r byd; 

Pawb trwy y wlad a wyddent am ei thÿ, 
Fel porth Tr truan, Ile caent letty clyd. 

Ond Oh ! yn awr i ben ei gyrfa daeth ; 

£ ddarfu ei hoes er mor ddefnyddioi fu ; 
Ond coffadwriaeth am yr hyn a wnaeth 

Ni lwyda 'r bedd, ni lygra angau du. 



Digitized by Google 



71 

^îae dagrau 'r weddw heddyw 'n gwlychu ei beidd, 
Amddifaid wylant uwch ei hannedd brudd ! 

Y liwch a berehir, sydd yn cuddio 'i gwedd, 

barch i'r hon yn gorphwys dano sydd ! 

"O ! dyma'r fan !" medd pawb, "lle i huno rhoed 
Ein hunig gysur yn ei hannedd oer ; 

Ângylion nef yn gylch i'w wylio boed, 
Ac arno 'n wastad gwened haul a lloer." 

Os idagrau ynt yn arwydd colled fawr, 
Os trist wylofain ddengys drymder dwys ; 

Ni welwyd colled fwy nag sydd yn awr, 
Can's pawb a wyla o'i myned dan y gwys. 

Mor drwm im' fyned tu a'r Hafod 1 yw, 
Ei wel'd yn wag o deulu 'r wyf yn awr ; 

Dim ond y fan lie gynt bu hon yn byw, 
A'i chadair wag a welaf ar y Uawr. 

Daw gwanwyn etto i adloni 'r byd, 
A'r haul a ddychwel o 'stafellau 'r de ; 

Yr wyn chwareuant ar y bryn yn nghyd, 
A'r blodau darddant o bob diffrwyth le. 

Y wenol ddychwel ar ei blwyddawl daith, 
A'r adar byngciant yn y goedwig werdd ; 

Adfy wia 'r byd, a natur ddeffry i'w gwaith, 
A'r gog a'r fronfraith ddont fel gynt a'u cerdd. 

1 Annedd y Parch. P. B. Williams, ym mhlwyf Llaanig, yr 
hwn sydd ei hunan wedi marw er's amryw flynyddoedd. 



Digitized by Google 



72 



Ond os daw 'r haul yn nes, â'i wenau llon, 
Os mantell flodau ddaw i wisgo 'r ddol ; 

Holl droion byd ni chyfFry 'r farwol fron, 
Ac nid oes dim all adfer Hannah 'n ol ! 

Fy mharchus Atliraw, 1 Oh ! mor boenus fu 
Y trwm ymweliad i'ch tynerus fron ; 

Wrth wel'd ysgubo eich anwyl briod gu 
I fôr marwolaeth, gan arswydus dòn. 

Ond cysur mawr i ni a chwithau yw, 
Ei myned hwnt goruwch daearol boen ; 

Nid marw a wnaeth, yn awr mae 'n dechreu by w, 
Uwch poen a galar, yn Mharadwys Ion. 

Mor hyfryd ydoedd diwedd gyrfa 'i hoes, 
Cael newid trallod am dawelwch ne' ; 

Wrth ado 'r byd ca'dd daflu i lawr ei chroes, 
A chwmni 'r saint, a choron yn ei lle. 

Pan oedd ar fin ymado hwnt o'r byd, 

Cyn iddi ehedeg i ororau 'r gẃawl ; 
Meddyliwyf gly wed nefawl leisiau 'n nghyd, 

Yn ei chroesawi gyda chathlau mawl ; 

1 Yr oedd yr Awdwr y pryd hwn yn cael ei ddysgu gan y 
Parch. P. B. Williams, gyd â'r bwriad o fyned i'r Athrofa. 
Ystyrid Mr. Williams yn ysgolhaig rhagorol, a hynafiaethydd 
clodfawr. Yr oedd yn fab i'r Parch. Peter Williams, o Gaer- 
fyrddin, Awdwr y Sylwadau poblogaidd ar y Bibl. Cy- 
hoeddodd amryw lyfrau, ac ym mysg eraill, Cyfieithiad Cym- 
reig o " Dragwyddol Orphwysfa 'r Saint," gan Baxter, " Han- 
es Ynys Fôn," yn Saesonaeg, a'r " TourUt's Guide through the 
County of Carnarvon" &c. &c 



Digitized by Google 



73 



Gan ddweyd — "Tyr'd yma ein hanwylaidd chwaer^ 

Dy le sy 'n barod gyda ni yn awr ; 
'R ym yn dy ddisgwyl ar y nefawl gaer, 

Nag aro9 mwy ym mhlith gofidiau 'r llawr. 

" Mae 'r wisg nefolaidd wedi ei pharottoi, 

A'r delyn aur sy 'n barod i dy law ; 
! brysia chwaer, a moes dy law pan ddoi, 

Ni a'th arweiniwn i'r orphwysfa draw." 

Gadawai ni ar eu cyfarchiad hwy, 
A'i haccen olaf oedd yn sibrwd cân ; 

Ein colled ni na ddychwel attom mwy, 
A'i hennill hi oedd gado 'r byd yn lân. 



MYFYRDOD YR UNIG. 

Mor ddedwydd yw 'r meudwy a dreulia ei einioes, 
Ym mhell o drwst dynion heb ofid na gwyd ; 

Gan gaffael dedwyddwch yn ystod ei feroes, 
Ac angau yn gyfaill i'w arwain o'r byd. 

Ei ddiod o afon risialaidd y mynydd, 

A'i fwth o waith natur yn ogof y graig ; 
Gwrth-ddrychau 'i fyfyrdod fydd gwaith ei Gre- 
awdydd, 

O sêr yr uchelder, hyd bellder yr aig. 



Digitized by Google 



"74 



"Fel hyn mewn tawelwch o gyrhaedd gofìdiau, 
Yn ddieithr i'r ddaear, a chyfaill i Dduw, 

Caiffhaul digynfigen, a gwlaw o'r cymmylau, 
A'i awyr ei hunan, i'w gynnál yn fyw. 

Cael byw mewn tawelwch fel hyn yw'm dymuniad, 
O gyrhaedd holl wagedd a thrawsedd fy oes ; 

Ac heb gennyf bleser mewn unrhyw ddewisiad, 
Ond ennill y goron 'nol gadael y groes. 

Fel hyn pan ddirwyna fy oes i derfyniad, 

Caf ddiangc yn ddirgel o'r ddaear mewn hedd ; 

Heb gyfaill i wylo o herwydd fy nhynged, 
Na chofnod na charreg i ddangos fy medd. 



ÜDGORN DÜW. 

<( OBLEGYD YR ARGLWYDD EI HUN A DDISGYN 0*R NEF 
GYDA BLOEDD, A LLEP YR ARCHANGEL, AC AG UD- 

gorn duw." 1 Thes. 4. 16. 

Bloedd yr Archangel, a llef udgorn rhyfeddol, 
Duw Ior a anfonir o'r wybren uwch ben ; 

I gasglu at eu gilydd bawb o'r hil ddynol, 
A'i lais a gyrhaedda drwy ddaear a nen. 

Nefolaidd saerniaeth y w 'r udgórn galluawg, 
Hyd yma ni chlywodd hil Adda mo 'i sain ; 

Ei daran a sigla y gronglwyd serenawg, 
Y bryniau a grynant, a hollta y raain ! 



Digitized by Google 



75 



Tiîae 'r gennad yn barod yn disgwyl er 's oesatt 

I gludo gorchymyn olaf ein Duw; 
Pan ddisgyn gan godi ei law i'r cymmylau, 

A thwng na bydd amser i feirwon na by w. 

O'i ol yr Archangel a ddaw trwy 'r wybrenau, 
A mellt i'w amgylchu yn gymmysg â tharth, 

A'r udgorn a floeddia uwchlaw y cymmylau, 
A'i lef fydd yn treiddio i eithaf pob parth. 

Ei alwad, yr ëang fydysawd a sigla, 
A'i ruad dychrynllyd a rwyga y nen ; 

Colofnau'r gre'digaeth hyd annwn a sigla, 
A rhwymau 'r fíurfafen ddattodant uwch ben. 

Y bryniau ymdreiglant oddiar eu sylfeini, 

A'r sêr a'r planedau ymwibiant drwy 'r wybrì 

Bydd natur yn trengu a'r ddaear yn hollti, 
A J r bydoedd yn neidio heb reol o'u wybr^ 

Ac ufFern a gryna, a'i llywydd mewn dychryn, 

A syrth i'r eigionau o y i orsedd i lawr ; 
Rhyw gynnwrf a dreiddia'r gre'digaeth bob 
mymryn, 

A'r byw ânt yn feirwon pan glywont y gawr ! 

Geir gweled y Barnwr mewn urddas yn dyfod 
Mewn cerbyd o engyl trwy ddorau y nef, 

A phob peth yn crynu o'i flaen mewn dychryndod, 
A'r udgorn mawr eilwaith a ddyry ei lef ! 



Digitized by Google 



76 



Ei lais fydd i'w glywed fel myrdd o daranau, 
A'i ruad arswydus yn cyrhaedd pob lle ; 

Yr huan yn wreichion drwy 'r laswyr a syrthia, 
A'r sêr a dywyllant yn uchder y ne\ 

O ! olwg aruthrawl, y meirwon yn codi, 
Yn dyrfa aneirif o gelloedd y llawr ; 

A'r miloedd balmantent waelodion y weilgi, 
O'r llaid ac o'r tywod a frysiant i'r wawr ! 

Y ddaear ehang-faith â 'n fy w ym mhob cyrion, 
Pob glyn a phob dyfFryn a esgor ar ddyn ; 

Fel mam ni rydd loches yn hwy idd ei meibion, 
Rhaid iddynt yr awrhon droi allan bob un. 

Ail heidiawg locustiaid yn gadael crasdiroedd 
Tywodlyd Arabia, neu Barbari draw, 

Yn dduon gymmylau, nes cuddiaw y nefoedd, 
A duo 'r wybrennau, fel tymmesti o wlaw j 

Neud felly y meirwon, pan glywont y ddolef, 
Adawant y ddaear gan frysiaw yn nghyd, 

Yn filoedd aneirif at orsedd uchelnef, 
Yr hon a gynnelir uwch canol y byd. 

Y Ilwch gwasgaredig dry 'n gorph ar yr alwad, 
Er uno â'r ddaear dros oesoedd dirif ; 

A'r môr a ýr allan o'i fynwes heb oediad, 
Y myrdd aeth yn ymborth i bysgod ei lif. 



Digitized by Google 



77 



Pryd hyn y cyd-gesglir aelodau chwaledig, 
Er cael eu gwahanu hyd eithaf y byd ; 

Y pen ga 'dd ei gludo i'r gogledd bellenig, 
A'r corph wrth dir Affrig a unir yn nghyd. 

Yr esgyrn fu 'n lludw o flaen y corwyntoedd, 
A'r Uwch a gyfodwyd o byllau y llawr 

IV wneyd yri briddfeini, i furiau dinasoedd, 
A droant yn ddynion bob myraryn yn awr. 

Y coedydd fu 'n plygu o flaen y corwyntoedd, 
A'r llestri fu 'n nofio dros wyneb y dòn ; 

A droant yn lludw a llwch i genhedloedd, — 
Yn gystal a'r blodau a frithant y fron ! 

Arswydus olygfa a geir ar y ddaear, 

Pan glywir bloeddiadau mawr udgorn yr Ior ; 
A dynion gyfodant o bob man ar wasgar, 

Gan amled a'r tywod ar íinion y môr. 

Bydd syndod a dychryn eu canfod yn dyfod 
Trwy lèni godidog y neuadd dêg wawr, 

A'r palas a godwyd lle gynt y bu beddrod, 
Plant dynion dd 'ont allan yn lluoedd o'i lawr. 

Newidiad tragwyddawl yn ngwaith y J ehofah, 
Ar ganiad yr udgorn yn wir gyramer le ; 

Y ferth gre'digaeth yn chwilfriw a syrthia, 
A phob peth a dderfydd ond uffern a ne\ 



Digitized by 



78 



©aw auiser i'ẁ derfyn, ac angau a rwymir 
Mewn carchar tragwyddol â chadwyu o ddur„ 

A Satan a'i weision i annwn a deflir, 

Pryd hwnnw dechreua eu dyddiau o gur. 

Dolefau yr udgorn a gasgl holl ddynolryw,. 

A'r ddaear adewir yn barod i dân ; 
Yr haid a eheda i fywyd neu ddistryw, 

A'r cwch heb breswylydd adewir yn làn,. 

Duw Ior o'r uchel-nef a eilw 'i angylion, 
I dy wallt afonydd o dân ar y byd ; 

A mellt yr uchelder ollyngir yn rhyddion,. 
A'r faith greadigaeth â'n wenfflam i gyd.. 

AMSER. 

Mae gwÿr dysgedig yn ddiball 

Yn medru deall llawer ; 
Ond nid oes neb o'r rhai 'n i gyd 

All wybod hyd ei Amser. 

Yr haul yn d 'od o'r dwyrain sydd, 

A rhedeg bydd ar fyrder ; 
Gan droi o gylch y ddaear faith, . 

Ac ymaith yr â Amser. 

Os buan rhedfa llong ar hynt, 

IV helynt uwch y dyfnder, 
Wrth gael ei gyru gan y gwynt, 

Neud cynt y w rhedfa Amser. . 



Digitized by Google 



79 

0s cyflým try 'r planedau sydd 
Ym mröydd maith uchelderj; 
Ni roddant ini olwg glir 

redfa gywir Amser.. 

I?el derfydd cwmmwl o flaen gwynt,, 
Wrth deithio i'w hynt yn dyner ; t 

Neu fel diflana 'r niwl ar fryn, 
Fel hyn y derfydd Amser. . 

Bu llawer tô o Adda ein tad, 

Yn byw yn ngwlad gorthrymder ; , 

Ond dygwyd hwy gan angau i gyd 
A darfu hyd eu Hamser. 

A gwýr fn 'n ddychryn, yn dd'iau, 

1 genedlaethau lawer, 

A welsant ben i'w rhwysg mewn bedcl,, 
A dyrnfedd fèr eu Hamser. 

A chofied pawb sy 'n awr yn fíbl 
Yn byw mewn marwol bleser, 

Y gwelant ben i'r pethau hyn 
A therfyn chwai i'w Hamser. 

Rhifedi mawr fel hwythau fu 
Yn glynu wrth fyd a'i fwynder ; 

Ond dygwyd hwy i'w diwedd caeth, . 
A darfod wnaeth eu Hamser. . 



Digitized by Google 



80 



Ystyried byddom bawb heb goll, 

A hynny oll ar fyrder; 
Mai 'n diwedd sydd yn agoshau 

A therfyn brau ein Hamser. 

Ymrown i fyw mewn sanctaidd ddawn 
A cheisiwn lawn drugaredd, 

Gan Dduw o'i ras, tra îs y rhod, 
Cyn terfyn dd 'od i'n Hamser. 

Mae tragwyddoldeb maith wrth law 
Yr hwn rydd fraw i lawer, 

Ac angel ddaw o'r nef heb ludd 
A thwng na fydd dim Amse r. 



LLINELLAU 

' A WNAED iR DDYFODIAD DUGES CAINT, A*R DTWYS- 
OGES YICTORIA, I FON YN Y FLWYDDYN 1832. 

Llawenydd dreiddia trwy ororau 'n gwlad, 
Ac ynys Fôn a gaifF 'chwanegu ei chlod ; 

A m ddyfod iddi ein hil brenhinol llâd, 
Trwy rwysg ac urddas, mewn goruchel nôd. 

Rhyw ddirgel serch, fel gwreichion lysg yn awr, 
Ym mronau 'r Brython yn enynawl dân, 

Gorfoledd draidd hyd derfyn pell y wawr, 
Ac Awen Gymru seinia 'i melus gân. 



Digitized by Google 



61 



Os gwelwyd Môn yn wylo dan iau bres, 1 
A'i meibion gynt yn griddfan dan oer gur ; 

Ei deri 'n llosgi gan angerddawl wres, 
Ac eryr Rhufain yn 'sglyfaethu ei gwyr : 

Ei meib yn gorwedd ar y gwaedlyd faes, 

A llên Dderwyddon rhwng y fflamau 'n gwau ; 

Ei merched teg, a'u gwallt modrwyawg Uaes, 
Yn gorfod gadael eu hanwylaidd bau ; 

Piccellau 'n suo yn yr awel lem, 

A'r cleddyf dur yn brysur yn ei waith; 

Y môr o gylch, a'i dònau 'n goch eu trem, 
A llawer gwron roed mewn daear laith. 

1 Yr Awdwr a gyfeiria yma at oresgyniad ynys Fôn gan y 
Bhufeiniaid, o dan Suetonius Paulinus. Glaniasant, meddir, 
mewn Ue ar fin culfor Menai a elwir Porthamel. Y gwyr 
traed a groesasant yr afon Menai mewn badau; a'r gwyr 
meirch, rhai trwy nofio drosodd, a'r lleill trwy ei rhydio, yr 
hyn sydd yn peri i ni feddwl ei bod yn llawer baesaoh y pryd 
hwnnw nag ydyw yn awr. Ar y lan, yn barod i*w derbyn, yr 
oedd Uuoedd o wyr arfog, medd Tacitus, yr hanesydd Rhu- 
feinig, a merched yn gymmysg à hwynt, yn rhedeg mewn 
gwylltineb o amgylch, a'u gwallt yn chwareu yn y gwynt. Y 
Derwyddon a'u hamgylchent, gan godi eu dwylaw tu a'r nef, 
a chyhoeddi melldithion arswydus yn erbyn y gelynion. Dy- 
chrynwyd y gelynion ar y cyntaf gan y fath olygfa ddieithr, 
ond o'r diwedd dechreuasant fyned ym mlaen gan daro y brod- 
orion à lladdfa fawr, a*u llosgi yn eu tànau eu hunain. Ar ol 
i'r frwydr derfynu, gosodasant wyr arfog yn y trefydd, a thor- 
asant i lawr y llwyni derw, Ue yr arferai y Derwyddon fyned 
drwy eu defodau crefyddol. 

F 



Digitized by 



Yn awr daeth hedd, mae achos Ilawenhan» 
Banerau chwyfiant draw ar lethr y bryn 5 

Nid arwyr sydd â'u llygaid mellt yn gwau, 
Na swn eu harfau *n adsain yn y glyn» 

Nid gelyn yn ei lid yn awr a ddaw, 
I wneyd i'r ynys grynu o ben i ben ; 

Nid trwst rhyfeloedd sydd yn peri braw, 
Gan dôi â nos ddisgleirdeb haul y nen. 

Ond deífro mae y wlad mewn elwch mawr, 
Wrth wel'd Victoria 'n dyfod yma i n tir ; 

A phalmwydd hedd, a llawryf teg eu gwawr, 
Yn ei haddurno, gyd â'u gwyrddail îr. 

A Duges Caint gaiíf glod, tra haul a sêr, 
Ym mysg ein cenedl yn dragywydd mwy ; 

Eu clod a seînir gyd â'r delyn bêr, 

A gwaith yr awen fydd moliannu 'r ddwy. 

ììro Tudur, a'u hen dadau enwog gynt, 
Deithiasant, a'u haelioni deimlodd hon ; 

Eu mawl a gludir gan yr awel wynt, 

A'u cyfarch gant yn aml lethrau 'r from 

Cromlechati Mòn, a'i hen allorau main, 
Ei hoesawl gestyll, gyd à'u muriau serth^ 

Sydd yn eu cyfarch gyd âg uchel sain, 
A'r deri siglant ÿny goedwig fertb. 



Digitized by Google 



83 



ÎEryri fawr, à'i daon greigiau draw, 
Pinaglau natur yn trywanu 'r nen, 

Ynt yn amlygu eu mawredd ar bob llaw, 
O barch i'r rhai'n, heb gwmwl ar eu pen. 

Bendithion Ior ddylifont byth i'w rhan, 
Ac aml y delont yma i'n hoffus dud ; 

A'r parch deilyngant gaffont ym mhob man, 
Tra haul yn gwenu ar drigolion byd. 



LLINELLAÜ 

A ANFONWYD AT Y PARCH. JAMES WLLLIAMS, B. Du 
PERIGLOR LLANFAIRYNGHORNWY, MON, PAN OEDD 
WEDI BOD YN GLAF. 

Sarcbsdio fugail gwiwlwys, 

I deulu ac Eglwys Duw, 
Llawenydd i mi beunydd 

Eich bod ar dir y byw; 
'Nol goddef cystudd chwerw., 

A garw boenus gur, 
Ior i chwi roes adferiad, 

Trwy rad ei gariad pur. 

"Yr Arglwydd mewn modd dibrin 

Rydd flin drallodus oes, 
TTn fynych i'r duwiolaf, 

A chwerwaf lymaf loes,; 



Digitized by Google 



84 



Ceryddu â gwialen cariad 

Fel anwyl Dad wna Duw, 
Gan dreio 'i ffyddlon weision 

A loesion o bob rhyw. 

Fel gwyrddail yn y goedwig 

Yw 'n darfodedig oes, 
Rhai gurir gan dymmestloedd 

Ac anadl gyrwynt croes; 
A Hydref du ddaw 'n fuan 

I wy wo 'u gwiwlan wawr, 
Ei awel lem a'u crina, 

A'u lluchia oll i'r Uawr. 

Fel hyn mae ystod einioes 

Drwy 'n beroes yn y byd, 
Aml gystudd lwyda 'r gruddiau, 

A chwymp rhosynau 'r gwrid ; 
A Hydref duoer angau 

Ddaw 'n mlaen mewn diwyg brudd, 
A nos ei ddu gymmylau 

Dywylla olau 'n dydd ! 

Ond er ing olaf angau 

A loesau o bob rhyw, 
Diogel fydd y Cristion 

Dan dirion aden Duw ; 
Pan ddettyd rhwymau anian, 

A'r ddaear eirian wedd 
Yn syrthio i eigion distryw, 

Bydd ef yn fyw, mewn hedd. 



Digitized by Google 



85 



BYR OLWG 

O HELYNTION CENEDL Y CTMRY YN YB AMSEROEDD 
GYNT. 

Galar a thristwch fu 'n tòi ein hardaloedd 

Oes ar ol oes, ac alaethus fu 'r cri ; 
Dylif o ddagrau aeth dros ein dyfFrynoedd, — 

Am lawer cenhedlaeth bu gofid i ni. 
Ond enwog wroniaid a gafwyd yn ddiau, 
Yn gymmorth i'n cenedl drwy dreigliad maith oesau, 
A'u henwau a gofir ar hyd ein gororau, 

Tra rhuo 'r afonydd, tra ewyn ar li. 

Gwyr enwog goronodd lawer cenedlaeth 

amser i amser, drwy 'r oesoedd a fu ; 
Gwlad Misraim 1 ac Assur 8 fa'n coledd dysgeid- 

iaeth, 

Gan fagu enwogion a doethion yn llu : 

1 Gwlad Misraim, sef yr Aipht; yr hon a elwir felly oddi 
wrth Missraim mab Ham, yr hwn a ddechreuodd y frenhin- 
iaeth enwog yma 2188 o flynyddoedd cyn cred. Y wlad hon 
ydoedd mam dysgeidiaeth a cheMyddydau yn yr oesoedd 
boreuol. 

9 Gwlad Assur, n«u ymerodraeth Assyria, a gyfriflr y deyrn- 
as hynaf yn y byd, ac a sylfaenwyd, yn ol barn rhai o'r dysg- 
edigion enwoccaf, gan Ashur mab Sem, ac nid gan Ninus, fel 
y dywed eraill. Bu y wlad hon yn enwog am oesoedd, canys 
yma yr oedd Ninifeh, a Babilon, a llawer o ddinasoedd nod- 
edig eraill. 



Digitized by Google 



86 



Rhufeiniaid a Groegiaid 'nol hyn wnaent gofléidîa 
Gwybodaeth, gan ymlid y niwl fu 'n eu cuddio, 
A'u tir ddaeth yn enwog, a'r byd wnaent oleuo, 
A haulwen dysgeidiaeth belydrai bob tu. 

Ac wedi dod Eidal yn Eden Ewropa, 

A'i henwog ddÿsgawdwyr yn addurn eu hoes ; 
Gwybodaeth ddaeth drosodd yma i dir Gwalia, 

A dunos coel-grefydd yn wawr-ddydd a droes - r 
O fesur ychydig daeth yn fwy golau, 
A'r haul a belydrodd ym mysg ein mynyddau, 
Ymlidiwyd ty wyllwch y nos, a'r cymmylau 
Wasgarwyd yn ebrwydd, a'r niwlen a ffoes. 

Ond oesau bu 'n gwlad yn sathr i elynion^ 

Ar faesydd y gwaed rhwng tân bu ein gwyr; 
Ac ieuau o bres a roed gan elynion 

I'n dal ni mewn gormes, ac aerwy o ddur ; 
Y llyfrau a gasglodd ein doethion olrheinwyr, 
Llafur ein beirddion a gwaith ein dysgawdwyr, 
A Thrioedd a Brudiau a gasglodd haneswyr, 
A losgodd gorthrymwyr yn Uudw mewn cur. 

Fel hyn yr aeth blwyddan ar flwyddau i ddiflant^ 

A'n cenedl yn griddfan dan warog o blwm j 
Gan leisiau wylofus y bryniau adseiniant, 

A galar gyrhaeddodd bob cilfach a chwm ; 
Yr haulwen fu 'n ddisglaer 'nawr wedi machludo, 
A blodau yr oesoedd i gyd wedi cwympo, 
A'r rhai oedd yn aros a welid mewn cyffro, 
A'u gwedd yu alarus a'u meddwl yn drwm^ 



Digitized by Google 



87 

Dìstryw a rhyfel a biysur ymdeithiaî, 

A nos anwybodaeth orchuddiai y fro, 
Ar ein hardaloedd tywyllwch orphwysai* 

Ymlidiai cymmylau yn dô ar ol tô ! 
Gwaed ar y deg lâs-ddol a redai 'n afonydd, 
A chyrph y marwolion a hulient y maesydd f 
A threfydd godidog, palasau, eglwysydd, 
A drowyd yn lludw dro ar ol tro î 

Ond yma ar ol hynny y nwyfre a wenai, 

Gwedi yr ystormydd trallodus a fu ; 
Ac ambell i seren wan a lewyrchai, 

A gwenau y wawr-ddydd ganfyddid bob tu : 
Y cledd a ddychwelwyd i'w wain mewn tawelwch, 
Rhyfelwyr orphwysent mewn hedd a llonyddwch, 
E giliodd bygythion rhyfeloedd, a thristwch, 
Distawodd yr udgyrn, — gwasgarodd y llu. 



YSTYRIAETH DDIFRIFOL. 

Mae dyddiau 'm hoes yn brysio i ben, 
A nos ddu angau 'n nesu sydd ; 

Fy oriau yma îs y nen, 

Ant heibio 'n chwai o ddydd i ddydd. 

Ond ni ddymunwn, yn y byd, 

Gael bod yn hwy na hyd ym hoes ; 

A phar im' weithio, Ior, o hyd, 

Gan ddwyn y cledd a chludo 'r groes. 



Digitized by Google 



88 



A dysgu *r ffordd i wynfyd nef, 
A fyddo 'm gorchwyl pena 'n awr ; 

Gan deimlo gras, fel cadwyn gref, 
Yn f 'uno â'r Gwaredwr mawr. 

A chalon bur, a dwylaw glân, 
Dymunwn Arglwydd ufuddhau ; 

Iawn dreulio 'm horiau heb wahan, 
A byw i farw, dan dy iau. 

Os truan wyf, a thlawd, fy Nuw, 

Fy enaid nid anghofi di ; 
Mewn hyfryd wlad cyn hir caf fyw, 

Ym mhresennoldeb gwiw fy RhL 

Pan deithiwyf trwy y dyffryn du, 
Caf oleu gan y golofn dân ; 

A llais Cerubiaid oddi fry, 
A'm dysg i uno gyd â'u câiu 



BUDDUG* 

(EFELYCHIAD WAITH COWPBR.) 

Pan ydoedd brenhines ryfelgar y Brython, 
Yn gwaedu dan wiail Rhufeinwyr mewn brad ; 

Ac y ceisiai 'n ei haflwydd, â ffrom-ddig olygon, 
Gynghorwr dewisol 'mysg duwiau ei gwlad; 



Digitized by Google 



89 



Yn Uawn o ddoethineb, dan gysgod y dderwen, 
Canfyddai 'r Arch-dderwydd a'i laes-wallt yn 
wyn; 

A'i eiriau fel ufel, a'i lygaid fel mellten, 
Gan ddigter a gofid, Uefarai fel byn : — 

" D'wysoges ! — os ydyw ein Uygaid gan ddagraa 
Yn Uanw, wrth wePd dy orthrymder a'th gam ; 

Yr achos yw, cofia, bod Uid gyd â'i rwymau, 
Yn attal ein tafod, sy 'n barod yn fflam. 

" Ond Rhufain ddinystrir — y gair ysgrifenwch 
Yn y gwaed a dy walltodd, a'i dial a ddaw ; 

Ei dinystr a'i dalia — er maint yw ei harddwch, 
A gwarth ac anobaith a'i töa rhagllaw. 

" Rhufain, a'i hëang lywodraeth orenwog, 
Sy 'n awr yn mathru teyrnasoedd a syrth ; 

Ei balchder yn fuan gusana y tywod, 
A'r gelyn sy'n barod yn ymyl ei phyrth. 

" Rhufeiniaid eraill i fynu a gyfodant, 
Heb enw milwraidd nag awydd am nod ; 

Ac nid trwy rym arfau yr orchest a geisiant, 
Ond heddwch balmanta eu llwybrau at glod» 

" Yna 'r hiliogaeth orenwog ddaw allan, 
O'r dyrys goedwigoedd sydd yn ein tir, 

Gan ledu eu hesgyll a chludo y daran, 
Byd meithach na Csesar reolant cyn bir^ 



Digitized by Google 



90 



€í A gwledydd y rhai nad yw e 'n eu hadnabod,. 

A 'mgrymant ger bron dy feibion cyn hir, 
Lle etto na 'hedodd ei feilchion eryrod, 

Hyd derfyn pellenig yr wybren a'r tir." 

Y cyfryw oedd geiriau ac iaith prophwydoliaeth 
Y bardd, dan ddylanwad yspryd y nef ; 

Pan gyd â'i ber delyn a'i ofíèr cerddoriaeth* 
Yr nnai 'i accenion yn ucbel ei lef. 

A hithau yn llawn o falchder brenhinol, 
A'u teimlai yn llosgi fel tân dan ei bron ; 

Rhuthrai i'r ymgyrch, ymladdai yn wrol, 
Ac angau gofleidiai, heb ddychryn, yn llon. 

" Chwi dreiswyr gorthrymus," oedd ei lleferydd, 
"Cywilydd a dinystr sy 'n dyfod i'ch rhan ; 

Eich mawredd a'ch enw a wisgant waradwydd, 
Ond enwog frenhiniaeth gawn ni ar bob man." 

CWYNION Y GYMRAEG, 

AR OL EI GWIWGOF NODDWR, OWEN JONES, 1 YSW. 
NEÜ OWAÌN MYFYR, GYNT O L ANFI H ANGEL GLYN 
MYFYR, AC AR OL HYNNY O LUNDAIN. BU FARW 
YN LLUNDAIN, HYDREF 26AIN, 1814, YN 7& OED. 

O ! 'r newydd trist sy 'n hollti 'mron, 

Fy nghalon a lesmeiria ; 
Ond pwy, yn fy wylofus gri, 

A mi a gydymdeimla ! 

■ Yr oedd Mr. Jones yn wr bonheddig hynod o wladgarol, 



Digitized by Google 



91 



Mí gollàis fy anwylaf fab,. 

Un arab trwy ei einioes ;; 
O ! fy Myfyr, boff a chu, 

Mor fuan darfu 'th feroes. 

Os cefais ddoethion wyr o'm hil^ 

Er 's pedair mil o flwyddau ; 
Ac arwyr dewrion imi 'n blaid 

Wrth angenrhaid, trwy 'r oesan^ 

Qs rhai, fel Alexander fawr, 

Fu 'n meddu ar ddirfawr allu, 
Gan ddwyn gelynion dan eu traed! 

Ar faes y gwaed, a'u. baeddu, 

Ac eraill feirdd, a gwyr o ddysg; 

A fu yn mysg fy meibion ; 
Haneswyr, brudwyr, uchel fri,, 

A fu i mi^ a doethion ;, 

Ond fel meithrinydd mawr i mi 

Tydi ragoraist arnynt, 
A'th enw bery, oesau byd^ 

Yn flaena i gyd o honynt. 

a ehyhoeddodd amryw o lyfrau gwerthfawr ar ei draul ei hun, 
ac yn mysg eraill yr " Archawlogy of Wales" yr hwn 9ydd 
yn cynnwys hynafiaethau gwerthfawr, megis y gwahanol Gro- 
niclau, Trioedd, Brutiau, gwaith y Cynfeirdd a'r Gogyn- 
feirdd,. &c. 



Digitized by Google 



92 

Blynyddoedd o derfysgoedd maitb 

Ddug ymaith fy nghoronau, 
A fy meibion, uchel ddysg, 

I huno i fysg eu tadau. 

Taliesin, 1 a'i wawdiadau per, 

Cynddelw, a sêr y boreu ; 
A'm plentyn hoffus, Llywarch Hen,* 

Fu 'h pyncio eu trylen odlau ! 

Aneurin, 3 a'i Ododin gwych, 

A Myrddin, drych y mawrddysg; 

A Gwyddno hen, ni 'leuant mwy 
Eu heddyl, trwy eu haddysg. 

Mab Arthur, 4 fy hanesydd mawr, 

A aeth i'r Uawr i huno ; 
A'm holl enwogion, ynt mewn hedd, 

Yn nyfnder bedd, heb gyffro. 

1 Bardd enwog, yr hwn a flodeuodd o gylch y flwyddyn 
530. Gelwid ef yn ben beirdd o herwydd ei enwogrwydd, a'i 
fod yn rhagori cymmaint ar eraill. 

* Bardd enwog arall, o gylch yr un amser a Thaliesyn^ ac 
heblaw hynny yr oedd yn rhyfelwr dewr, ac yn dywysog ar 
ran o'r wlad. 

3 Awdwr enwog y Gododin, ac amryw ganiadau eraill. 
Ënwogodd ei hunan ym mrwydr nodedig Cattraeth; a bu 
farw yn y flwyddyn 670. 

4 Grufîudd ab Arthur, hanesydd o enwogrwydd a gwybod- 
aeth. 



Digitized by Google 



03 



A minnau yrwyd ar eu hol, 

Gan law gelynol luoedd, 
I angof braidd, yn drist fy ngwedd, 

I orwedd am faith oesoedd. 

Fy ngwisgoedd heirdd yn ddarnau gant 
011 wnaethant, a drylliedig ; 

A'm taflu ges yn wael fy rhan, 
Ar geulan angof unig. 

Ao yno 'n dlawd, ar fin fy medd, 

Yn wael fy ngwedd yr oeddwn ; 
A'm plant a'm mathrent dan eu traed 
, Tra yn fy ngwaed gorweddwn. 

Ni chawn dosturi mewn un fron 

Na chalon i ofidio, 
Wrth fy ngwel'd dan wlaw a gwynt, 

Ond pawb i'w hynt aent heibio ! 

Ond, Myfyr, trwy dy 'mgeledd di 
Fm mawrfri daethum eilchwyl, 

A'm dwyn i'm hanrhydeddus wedd 
O'th gryd i'th fedd fu'th orchwyl. 

Ti chwelaist ymaith dyrau llwch, 
Rhai 'n drwch o'm cylch roes amser; 

A'i ddylif gwyllt 'r hwn gludodd laid, 
Yn ddibaid ar fy nghyfer. 



Digitized by Google 



94 



3Fy ngosod wnaethost ar fy nhraed, 

O laid a gwaed rhyfeloedd ; 
A'm gwisgoedd drwsiaist, mewn modd gwych, 

Nes oeddwn ddrych teyrnasoedd. 

A thrwy dy 'mgeledd hyd dy oes, 

Anghofiais groes a chystndd ; 
A'm tegwch ddaeth yn ol, a'm nerth 

Yn brydferth yn fy nawn-ddydd. 

Ond ni cha' 'n awr ond coffa 'th waith, 
Aeth heibio 'th daith ddaearawl ; 

A choffa wnaf rinweddau 'th oes, 
Mewn einioes alaraadawl. 

A chofiaf awr dy ddylaith mwy, 

A'r gofwy trist i'n goror, 
Hyd nes attalier ffyrdd y don, 

A daear gron yn agor. 

! dewch fy awenyddol blant, 

Trwy fryn a nant mewn cyffro ; 
Tarewch lorf-dannau 'r delyn fwyn, 

A gwnewch alar-gwyn iddo. 

c Cof am dy rinweddau fydd, 

Fel golau 'r dydd trwy 'r oesau^ 

•Ni lygra 'r Uwch dy enw per 
Nag amser, chwai ei droellau. 



Digitized by Google 



95 



Y goron gefaist fydd mewn brì y 

Tra fi a Chymru i'n cofio ; 
A'i blodau 'n beraroglaidd fydd 

Tra Haul y dydd yn llwybro* 

Wrth gofio 'th farw, bydd i mi 

Ddwfn gyni ar y ddaear ; 
Àc ar dy ol, nes Uethu 'mron, 

Yn dòn 'noì tòn daw galar. 

Gobeithio 'th fod mewn uchel fri, 

Yn nghwmni pur angylion ; 
Wedi cefhu ar bob cur, 

Yn canu pur accenion. 

Gadewaist drwst a helbul byd, 

A thristyd plant y ddaear ; 
Ac aethost adre i gwmni 'r Oen 

Uwch gweli, poen a galar. 

EMYN 

AR YR ACHLTSCTR O OSOD CARREG STLFAEN EGLWYÄ 
NEWYDD GERLLAW PONT FADOG, TM MHLWYF 
LLANGOLLBN. 

Ein gorchwýl yma 'r awron yw 
Sylfaenu teml i'r uchel Dduw, 

A thý preswylfod Brenhin nef ; 
A gwlith ei fendith ddelo i lawr 
Tr fan, a'i bresennoldeb mawr, 

-N es Uanw 'r Ue â'i fawredd Ef. 



Digitized by Google 



96 



Cyhoedder cennadwri hedd, 

A phrofed pawb o'r nefawl wledd, 

Tu fewn i'r gyssegredig fan ; 
Fel dyffryn Achor boed y lle, 
Yn ddrws i gyraedd gwynfyd ne, 

Trwy roddi gobaith yn y gwan. 

Pregether yma Grist a'i groes, 
Ei olaf ing, a'i farwol loes ; 

A chariad Duw at euog fyd : 
A theimler grym Efengyl gras, 
Yn newid cyflwr adyn câs, 

Nes Uoni ei fron, a llanw ei fryd. 

Ail i'r Shechinah Ddwyfol gynt, 
A'r Yspryd Glân, fel nerthol wynt, 

Neu 'r cwmwl dôai babell Duw ; 
Fel hyn boed Ion yn llanw 'r fan, 
I wrando ar gwyn a gweddi 'r gwan, 

Gan ddwyn y marw 'n ol yn fyw. 

A'i mynwent yn orphwysfa fydd, 
Ar ol ei daith dan wres y dydd, 

I lawer llesg bererin gwan ; 
A gweision Duw 'nol gado 'r groes, 
Gant yma huno ar ddiwedd oes, 

Nes delo dydd i'w cyrchu i'r làn. 



Digitized by Google 



97 



ENGLYNION 

AR BONT MENAI, TESTÜN EISTEDDFOD BEAUMARIS, 

1832. 

àdeilwyd goruwch y dylif— grogbont, 
Ar greig-bau y dyfr-llif ; 
Uwch Menai, lle llwybrai llif 
Ewynllyd, y môr genllif. 

Cadwyn wrth gadwyn gydiwyd ; — mewn creigiau, 
Main crog eu sicrhawyd ; 
Dros ferw-ddwfr y llif-ddwfr llwyd, 
Cadarn dêg brif-ffordd, codwyd. 

Uchelion dirion dyrau, — a hofF-dêg, 
Fel Aiphtaidd binaglau; 
A'u seilfan tan y tònau 
Cynddeiriawg, mewn berwawg bau. 

Rhoed tidau, barau a byllt, — ar wagle, 
Uwch peryglon gorwyllt, 
Cawn deithio, ar gyffro gwyllt, 
A chroesi 'r môr echryswyllt. 

O dani hwylia dynion— eu llongau, 
Yn Uengoedd dros eigion ; 
Ac arni, uwch dyfrlli 'r dòn, 
E luniwyd ffyrdd olwynion. 

G 



Digitized by Google 



9» 

Asioefâ 7 rhwygiad oesawl — wnaeth anian,. 
A thònau 'r llif nerthawl ; 
Rhyw eres lwybr awyrawl 
Yw, rhwng mòr a goror gwawL 



ENGLYNION 

A WNABD AR AGORIAD EISTEDDFOD LLANERCHYMEDDy 
YN MON, 1835. 

Henffych Môn ! dirion, wlad orwych,— ethawl, 
A'i doethion hynodwych ; 
Rhai godidog enwog ych, 
Odiaeth,. — haelionus ydych. 

Noddi yr awenyddion, — a dala 
Ein dilyth arferion, 
Yw pleser mwynber gwyr Môn, 
A'i thrwyadl ddoeth athrawon. 

Llwyddiant, a ffỳnîant hoff anion, — a ddelo 
I ddal eich amcanion ; 
Tra heli ym mysg meini Môn, 
Cariad a fyddo eich coron. 

Bewis gadaür dysgeidiaeth — y w 'r Ynys, 
Er haniad Derwyddiaeth ; 
O hon gynt, meddynt, er maeth,. 
Y byd a ga'i wybodaetb*. 



Digitized by Google 



99 



Er taranau, er trinoedd, — a gerwin 
Ddig orwyllt ryfeloedd, 
Para o hyd i gyd wna 'n goedd 
Yn addurn, drwy 'r blynyddoedd. 

Y Rhufeiniaid a gaid gynt — yn moriaw, 
Drwy 'r murmurawg gerhynt ; 
Troi 'r Ynys, mewn echrys hynt, 
Yn ulw oll a wnelynt. 

Tanient a llosgent y llawr, — â lludw 
Dilladwyd pob gorawr ; 
Newidiodd a gwelwodd gwawr 
Y der Ynys, dirion-wawr. 

Afonydd gwaed fu yna — yn rhedeg 
Ar hyd y lâs borfa ; 
Gan farwawl a blinawl bla 
Rhyw filoedd, yn rhyfela. 

Ond heddyw onid diddan — ein gorchwyl, 
Ni gyrchwn fr unman ; 
I eiliaw, cyweiriaw cân, 
I Luniwr rheol anian. 

E giliodd oesau galar— a therfysg, 
A thyrfa ryfelgar; 
Heddwch, gwelwch, a gâr, 
Yn ddiau, dôi y ddaear. 



Digitized by Google 



100 



PB LLYWYDD. 

I Lloyd, Llwydiarth, trwy'n parthau — yn uhawl, 
Ennyned pob doniau ; 
Pob dyffryn, a glyn, yn glau 
A neidiont mewn caniadau. 

Tra nofio pysg trwy Neifion— e gofir 
Am gyfaill y beirddion ; 
A môr, a'i dònau mawrion, 
Ar draethau, ymylau Môn. 



EMYN PASG. 

Pan hoeliwyd Crist ein Meichiau, 

Un prydnawn, un prydnawn, 
E grynai 'r byd i'w seiliau, 

Un prydnawn ; 
Yr haul uwch ben a dduai, 
A'r nef a ymderfysgai, 
Ond Ef ei waith orphenai, 

Un prydnawn, un prydnawn, 
A dyled Sion dalai, 

Un prydnawn. 

Hyd angau ymostyngodd, 

Er ein mwyn, er ein mwyn, 

Ac yn y bedd gorweddodd, 
Er ein mwyn. 



Digitized by Google 



101 



A brenhin braw gorchfygodd, 
A byddin uffern baeddodd ; 
Fr làn yn fyw dyrchafodd, 

Er ein mwyn, er ein mwyn, 
A biliau 'r nef a groesodd ! 

Er ein mwyn. 

E lawenychai anian, 

Gyd â'r wawr, gyd â'r wawr, 
Pan ddaetb o'r beddrod allan, 

Gyd â'r wawr. 
Y ddaear orfoleddai, 
A'r nef a lawenychai; 
Aneirif la a'i molai, 

Gyd â'r wawr, gyd â'r wawr, 
Caersalem a'i croesawai, 

Gyd â'r wawr. 

Cerubiaid glân a seintian, 

Iddo Ef, iddo Ef, 
A ganant nefawl odlau, 

Iddo Ef. 
Holl dorf Caersalem uchod, 
A'u haur delynau 'n barod, 
A seiniant uchel fawrglod, 

Iddo Ef, iddo Ef, 
A chanant byth heb ddarfod, 

Iddo Ef., 



102 



CWYNFAN TAD AR OL EI FAB. 

SEF LLINELLAU AR TR ACHLY8TJR O FARWOLAETH MAB 
Y PARCH. BtfLKELEY WILLIAMS, M. A. 0*R WIGADD, 
GERLLAW PENTRABTH, MON. 

Mae galar dwys yn llanw 'mron, 

A'm calon sy 'n llesmeirio ; 
Can's angau creulon droes i'm tÿ, 

A darfu fy ysbeilio ! 
Un oedd yn gysur im' o hyd, 

Trwy helbul byd a'i drallod, 
Ger bron fy Uygaid dorai ' lawr, 

Mewn mynyd awr â'i ddyrnod ! 

Fel rhosyn gwanwyn yn yr ardd, 

Fo'n wrth-ddrych hardd i'r oror, 
Pan fyddo 'n gwenu ar haul y nen, 

A'i dirion ben yn agor ; 
Neu 'r lili dêg yn nghysgod perth, 

Yn lledu ei phrydferth flodau, 
Yn ddiau oedd fy mhlentyn llon, 

Cyn teimlo awelon angau ! 

Holl sail fy ngobaith aeth i lawr 

Yn awr, a'm disgwyliadau ; 
A'r un a dybiais gawn yn Uon, 

Yn gwmni at afon angau, 
A alwyd i'r dragwyddol fro, 

A'r dwfr o'm blaen a groesodd, 
Ar ol ei fam, gan ado ei dad, 

I'r fythawl wlad ymdeithiodd. 



Digitized by Google 



103 



Äh 1 nid oes gobaith y daw 'n ol, 

Gwaith ffol yw disgwyl hynnyj 
Er wylo ac och'neidio o byd, 

Ni symud ef ei letty ! 
Mor drwm yw edrych ar y fan, 

Lle 'n ddiddan gynt bu 'n chwarau, 
A'i hen gyfoedion oll yn iach, 

Ond Buìkeley bach yn eisiau ! 

Mae 'i ardeb gennyf yn fy nhÿ, 

Ond wrth im' syllu ar hwnnw, 
Ni wna ond ychwanegu 'm cur, 

A'm dolur am f marw 1 
A mynych mewn myfyrdod dwys, 

O herwydd pwys gofìdiau, 
'Rwyf yn ei weled ger fy mron 

Fel gynt, yn llon yn chwareu. 

Ffarwel, fy mhlentyn, iti 'n awr, 

O'th ol i lawr 'rwy 'n brysio, 1 
At rydau yr Iorddonen ddu, 

Fy Iob fo im' nerthu yno ; 
Gobeithio 'r wyf cawn gwrdd yn nghyd, 

Ar fryniau gwynfyd etto, 
Lle na bydd raid ymadael mwy, 

Ac na ddaw clwy' i'n blino. 

1 Mae yr hyn y cyfeirir atto yma wedi digwydd, canys y 
Parch. Bulkeley Williams ei hunan a fu farw cyn pen nemawr 
o amser ar ol cyfansoddiad y ilinellau hyn, er galar dwys a 
eholled i bawb o'i gyfeillion a'i gydnabod. 



Digitized by 



104 



ENGLYNION 

A WNAED AR AGORIAD EISTEDDFOD BEAUMABIS. 

Gwenu wna brodir Gwynedd — ar ddiwrnod 
Arddurnawl ei fawredd ; 
Anian a geir yn unwedd, 
'N gwisgo dawn, dan gysgod hedd. 

Dyffryn a bryn sy 'n deffro, — daear Mòn, 
Dir mad, yn blodeuo ; 
Yr awyr lâs uwch y fras fro, 
Yr egwyl hon sy 'n rhwygo. 

Cilia llen y wybreni, — haul dysg 
O'i chwyl-daith sy 'n codi ; 
Ei dro-gylch, i'n nengylch ni, 
Oreurodd grib Eryri. 

Darfu gorthrymder dirfawr, — a gwyrodd 
Ei gaerau uchelfawr; 
Gofid, a rhyfel gwae-fawr, 
O'i le a gwympodd i lawr. 

Y BIBL. 

Yr haul a ddua 'n entrych nwyfre dêr, 
A syrth y Uoer yn friwsion mân i lawr; 

Ymdd'rysa troellawg gylchoedd maith y sêr, 
Yn danllyd belen try y crwnfyd mawr ; 

Ond ynot ti mae gwir a dreiddia trwy 

Faith dragwyddoldeb, — pan ddiflanont hwy* 



Digitized by Google 



105 



NOSWAITH OLAF Y DRWG-WEITHREDWR, CYN 
IDDO GAEL EI DDIENYDDIO. 



Pan ddelo gwarant i ddienyddio carcharor i 
lawr i Newgate, caiff ei symud yn ddioedi i un o'r 
celloedd mwyaf diogel, Ue ei cauir ef i fynu hyd 
nes iddo gael ei ddwyn allan i le ei ddienyddiad. 
Caniatteir iddo gerdded oddi amgylch yn y buarth, 
ond yma, yn gystal ag yn ei gell, bydd yn cael ei 
wylio yn barhaus gan allwedd-was ( turnhey ), yr 
hwn nid ydyw yn ei adael dan yr un math o am- 
gylchiad. "Aethum i mewn i un o'r celloedd 
yma," medd ysgrifenydd yn ddiweddar; "daear- 
dy wedi ei wneyd o gerrig ydyw, wyth droedfedd 
o hÿd, a chwech o led ; mae maingc yn un pen i*r 
gell, a chwrlid, ynghyd â Bibl a Llyfr Gweddi, o 
dan y faingc. Yr oedd canwyllbren haiarn wedi 
ei sicrhau yn y pared yn un ochr, a ffenestr fech- 
an, uchel, o'r tu cefn, yr hon a ollyngai i mewn yr 
ychydig o oleuni a allai dreiddio rhwng y barrau 
heiyrn, y rhai a guddient y ffenestr." Meddyliwch 
am ddyn yn treulio ei noswaith olaf ar y ddaear 
yn y gell unig yma. Mae, fe allai, wedi ei lenwi 
gyda rhy w obaith ffugiol a disail, ond nis gŵyr pa- 
ham, y bydd iddo dderbyn pardwn hyd yn nod ar 
yr unfed awr ar ddeg, — mae weithiau hefyd yn 
meddwl y gall ddiangc, ond nis gŵyr pa fodd. 



Digitized by 



106. 



Mae awr ar ol awr o'r diwrnod a gafodd i ymbar- 
ottoi ar gyfer tragwyddoldeb, yn myned heibio 
gyda chyflymder nad all ef ddim ei ddarlunio, ac 
nid ydyw yn ddichonadwy i neb, oddigerth dyn a 
fyddo yii brysio at afon angau, lunio yr un dy- 
chymmyg am gyflymdra amser yn pasio dan y cyf- 
ryw amgylchiad. Mae wedi blino ei gyfeillion gyd 
âg erfyniadau, ac wedi llwyr dreulio amynedd y 
rhai a osodwyd i'w wylied ef ; ac yn mhoenau eî 
feddwl a'i drallodion mae wedi llwyr anghofìo y 
rhybuddion prydlon a dderbyniodd gan y flyddlon 
weinidog, yr hwn sydd yn barhaus yn ymweled âg 
ef. Y twyll a'r siomedigaeth, y rhai a fuont yn 
suo ei gydwybod i gysgu, ydynt yn awr yn cael eu 
gyrru ymaith, ac mae yn gweled tragwyddoldeb 
megis yn ymagor o'i flaen, ac yn teimlo baich o 
«uogrwydd bron yn barod i'w lethu ef i'r ddaear. 
Golwg ar y pethau hyn, ynghyd âg ofn angau, yd- 
ynt bron a gyrru ei enaid ef i wallgofrwydd ; ac 
raae syniadau ar ei gyflwr anobeithiol yn ymruthro 
arno, nes mae yn colli ei hunan ac yn dyfod yn 
hurt. Nid ydyw yn teimlo awydd i alw ar Dduw 
yn ei gyfyngder, ac nid ydyw yn myned i ymofyn 
am drugaredd a maddeuant i'r unig fan lle mae yn 
ddichonadwy iddo eu cael hwynt. 

Yn y modd yma mae 'r oriau yn myned heibio, 
ac yntau yn eistedd ar ei faingc garreg a'i ddwylaw 
ym mhleth, ac yn hollol ddisylw o'r amser sydd yn 
diflanu ymaith oddiger ei fron ef. Y dydd sydd 
yn dyfod i'w derfyn, a'r nos yn ymdaenu o am- 
gylch, gan gludo distawrwydd a phrudd-der gyda 



Digitized by Google 



107 



hi. Mae tawelwch yn llanw yr heolydd, oddigerth 
trwst olwynion ambell i fòn yn croesi ar draws y 
palmant, yr hyn a rag-ddyweda wrth y trnan con- 
demnedig hod y boreu galarns yn dynesn atto. 
Mae awrlais mawr y dref yn taro — un! Yntau 
sydd yn ei glywed, ac yn cael ei ddeffro ganddo. 
Ah ! nid oes iddo fwy na saith awr o fy wyd etto ! 
Mae yn codi, ac yn dechren cerdded o gwmpas 
terfynau ei gell gyfyng, a defnynau oerion o chwys 
yn sefyll ar ei arleisian, a phob gewyn yn ei gyfan- 
soddiad yn crynu. Saith awr ! Dyna ydyw terf- 
yn eithaf ei fodoliaeth yn y bywyd hwn. Dy- 
chwel yn ol i'w eisteddle, mae yn cymmeryd y Bibl 
yn ei law, ac yn ymdrechu ei ddarllen a sylwi 
arno. Ond nis gall, mae ei feddyliau ar grwydr. 
Mae y llyfr wedi cael ei rwygo a'i faeddu wrth ei 
ddefnyddio, yn debyg iawn i'r Bibl oedd ganddo 
yn yr Ysgol ddeugain mlynedd cyn hynny ! Nid 
agorodd mohono o'r blaen erpan oedd yn fachgen. 
Ond mae'r lle y bu yn darllen ynddo, y plant oedd- 
ynt o'i gwmpas ar y pryd, yn dyfod ger ei fron 
megis gweledigaeth y diwrnod a aeth heibio. Ac 
mae rhyw air digrif, a rhyw chwedl ddifyrus, a 
draethid gan rai o'i hen gymdeithion ef, yn dyfod 
i'w feddwl ac yn seinio yn ei glustiau, fel pe y di- 
gwyddasai ddau fynyd yn ol. 

Llais isel yr Oífeiriad wrth ddyfod i mewn sydd 
yn ei alw ef atto ei hun. Yna mae yn darllen iddo 
allan o'r Gyfrol Sanctaidd, gan osod ger ei fron yr 
addewidion sydd ynddi o faddeuant i'r edifeiriol, 
a'r bygythion ofnadwy a gyhoeddir uwch ben yr 



Digitized by 



108 



bwn a galedo ei wàr ! Mae yn syrthio ar ei liniau, 
ac yn plethu ei ddwylaw ynghyd i fŷned i weddîo, 
Ond, ust ! beth oedd y trwst ynaî Nid ydyw yn 
bossibl ei bod etto yn ddau o'r gloch. Gwran- 
dewch ! Dyna ddau chwarter 5 dyna dri, dyna 
bedwar. — Ah ! dim ond chwe awr etto i fyw. Nid 
gwiw dywedyd dim wrtho am edifeirwcb. " Chwe 
awr edifeirwch am bechodau chwe wyth o flyn- 
yddoedd" — ydyw ei atteb ef. Maô yn cuddio ei 
wyneb gyd â'i ddwylaw, ac yn taflu ei hunan yn 
ol ar ei faingc. 

Ar ol blino o hono yn gwylio, a chan gyffro a 
phoenau ei feddwl, y mae yn syrthio yn ddisym- 
mwth i gysgu, ac mae yr un meddyliau ansefydlog 
yn ei ddilyn ef o hyd yn ei freuddwydion. Ond 
mae baich trwm megis yn cael ei symud ymaith 
oddiar ei ddwyfron ef. Mae yn gweled ei hunan 
yn rhodio gyd â'i briod mewn maesydd hyfryd, tra 
mae 'r wybren yn glir a'r haul yn pelydru mewn 
sirioldeb arnynt, a phob peth yn gwenu o'u cwm- 
pas ar bob llaw ; — pa mor wahanol i'r gell dywyll 
y mae ynddi, a muriau cerrig ei garchar ! Mae ei 
briod yn ymddangos yn deg ac yn hawddgar iddo, 
fel yr arferai fod gynt pan oedd ef yn byw yn gar- 
iadlon gyda hi, cyn i dristwch a gálar newid ei 
gwedd, a chyn i bechodau ac ysgelerder newid ei 
natur yntau. Mae yn rhoddi pwys ei phen ar ei 
fraich ef, ac yn edrych gyda serch caruaidd yn ei 
wyneb gan wenu arno ; ac nid ydy w yntau yn ol ei 
arfer greulon yn ei tharo, ac yn ei gwthio hi ymaith. 
Ac mae yn ymddangos iddo ei hun ei fod gyda 



Digitized by Google 



109 



Uawenydd a hyfrydwch yn adrodd wrthi yr holl 
helyntion a anghofiodd y tro y gwelsai hi o'r blaen, 
ac mae yn gweled ei hnnan yn syrthio i lawr ar ei 
liniau o'i blaen hi, i erfyn am ei phardwn o her- 
wydd yr holl greulonderau a ddangosodd tu ag atti 
hi, y rhai a fuont yn achos o newid ei gwedd a 
thorri ei chalon. 

Ond mae yn gweled yr olygfa yn newid. Mae 
yn canfod ei hunan ar ei dreial ; ac yn gweled yr 
Ustus a'r rheithwyr, yr erlynwyr a'r tystion, ger 
ei fron ac o'i amgylch, megis y safent ar ddydd ei 
brawf. Mae yn gweled y llys yn llawn — llawer 
iawn o bobl ynddo — a chrog-bren ac esgyn-lawr 
yn y lle, ac mae yn canfod yr holl bobl yn syllu ac 
yn edrych yn graff arno ef. Mae yn clywed y 
ddedryd, Euog, yn cael ei chyhoeddi arno. Ond 
mae yn gweled ei hunan yn medru diangc ymaith. 
Y nos yn dduoer — dorau y carchar wedi eu gadael 
yn agored, ac mewn mynyd y mae yn gweled ei 
hunan yn carlamu yn nghanol yr heolydd, ac fel y 
gwjnt yn gadael ei carchar. Yr heolydd ydynt 
oll yn weigion, ac yntau yn medru diangc ymaith 
i'r maesydd, ac yn canfod yr holl wlad yn agored 
o'i flaen. Mae yn gweled ei hunan yn carlamu 
trwy y tywyllwch dros gloddiau a ffosydd, trwy 
byllau ac afonydd, gan neidio a champio o gŵr i 
gẁr gyda chyflyrader anghredadwy hyd yn nod 
iddo ef ei hunan. Ac o'r diwedd mae yn sefyll, 
gan dybied ei hunan yn awr yn ddiogel, ac raae yn 
myned i orwedd yn y glas-wellt ar lan yr afon hyd 
gyfodiad haul. 



Digitized by Google 



110 



Ond oh ! ar ol iddo ddeffro mae yn gweled nad 
oedd y cwbl yn ddim ond breuddwyd ; ac mae yn 
canfod ei hunan etto yn yr un fan ag o'r blaen, yn 
oer a thruan. O'r diwedd gwel oleuni Uwyd y bor- 
eu yn dyfod i mewn yn lladradaidd i'w gelL Ac 
wedi yraddyrysu yn ei freuddwyd mae yn cyfodi 
oddiar ei wely anesmwyth, ac mae megis am fynyd 
mewn petrusder. Ond gwel bob gwrthddrych yn 
ei gell gyfyng yn rhy ofnadwy iddo i gam-gymmer- 
yd pa le y mae yn aros. Mae o hyd yn berson con- 
demniedig, yn llawn o euogrwydd ac anobaith ; — 
ac mae bob mynyd yn disgwyl clywed sŵn traed 
yr Offeiriad yn dyfod atto i'r diben i ddarllen gwas- 
anaeth ei gladdedigaeth ; a chyn p«n dwy awr mae 
ei holl ofnau a'i ofidiau yn y bywyd presennol ar 
ben, ac yntau ei huwan yn gorph marw. 



Digitized by Google 



Itl 



TRAETHAWD, 



AR DDECHREÜAD, ANSAWDD, A DIBENIOW 
BARDDONIAETH. 



Mae barddoniaeth yn fath o gelfyddyd ag sydd 
yn perthyn i ddyn yn naturiol, ac, o herwydd 
hynny, mae i'w chanfod ym mysg pob cenedl, ac iV 
gweled ym mhob oes o'r byd. Ond yr un modd â 
phob celfyddyd arall o'r natur yma, canfyddir ei 
bod wedi cyrhaedd i radd mwy o berffeithrwydd 
ac enwogrwydd mewn rhai gwledydd na'u gilydd, 
ac wedi bod yn cael ei meithrin a'i choledd yn fwy 
gan rai cenhedloedd nag eraîll. Os awn i chwilia 
am ddechreuad barddoniaeth, rhaid i ni fyned i 
ymofyn am dani i fysg dynion yn eu cyflwr anwar- 
aidd, pan oeddynt yn preswylio 'r coedwigoedd, ac 
yn cyfanneddu yr anialwch. I'r diben hwn rhaid 
i ni fyned at yr helwyr a'r bugeiliaid, pan ydoedd 
dynoliaeth yn ei chyflwr cyntefig, ac heb ddechreu 
cael ei gwisgo ag addurniadau allanol celfyddyd. 
Canys pan ddechreuodd dynion gymdeithasu gynt* 
af â'u gilydd, gan gynnal gwleddoedd, cadw gwyl- 
iau a chymmunfaoedd, rhaid eu bod yn ymddifyru 
ar y cyfryw achlysuron gyda chaniadau, gyda 
pheroriaeth, ynghyd â dawns yn gyffredin. Yn y 
caniadau a arferid ganddynt ar yr achlysuron hjn p 



Digitized by Google 



112 



yr oeddynt yn arfer clodfori a mawrhau ea gwron- 
iaid a'u henwogion, ac yn gosod allan eu teimlad- 
au wylofus o herwydd aflwyddiant a thrychineb, 
yn arfer wylo ar ol perthynasau, a galaru ar ol cyf- 
eillion, ac yn moli y Creawdwr, neu ynte yn talu 
y deyrnged ddyledus iddo Ef, i'w gau dduwiau o'u 
dychymmyg eu hunain. 

Mae dau o bethau, megis o angenrhaid, yn gwa- 
haniaethu barddoniaeth oddiwrth iaith rydd, sef y 
dull y gosodir y geiriau a'r ymadroddioh ynghyd, 
a'r ffugurau ymadrodd sydd yn cael eu defnyddio. 
Dyma, yn ddiammeu, oedd ŷ gwahaniaeth rhwng y 
dull yr oedd dynion yn arfer amlygu eu meddyliau 
mewn barddoniaeth, â'r modd y byddent yn ymddi- 
ddan ar fatterion cyffredin. Wrth i'r meddwl gael 
ei gynhyrfu i ddarlunio rhyw wrthddrych neilldu- 
ol, a phan y byddom yn ymdrechu gwneyd hynny 
gyda rhyw rym a theimlad mwy nag arferol, yr 
ydym yn gyffredin yn ymdrechu mawrhau yr hyn 
sydd yn fychan ynddo ei hunan, ac yn ceisio gwneyd 
i bawb eraill deimlo yr byn a deimlir gennym ni. 
Yr ydym yn cydmaru y gwrthddrychau lleiaf gyda 
y rhai mwyaf, ac yn galw ar y pethau a fyddont 
o'r golwg megis pe byddent yn bresennol, ac hyd 
yn nod yn cyfarch pethau difywyd yn y greadig- 
aeth fel pe byddent yn meddu ar synwyr a deall. 
Felly nid ydyw y gwahanol ddulliau ymadrodd 
sydd yn cael eu defnyddio ddim yn amgen nag 
iaith farddonol yn y dechreuad. 

Mae yn haẅdd i ni ganfod hefyd bod gwáhanol 
hinsoddau, ynghyd âg amry wiaeth yn y dull o fy w, 



Digitized by Google 



118 



yn meddu dylanwad nid bychan ar deithi bardd- 
oniaeth ym mysg gwahanol genhedloedd. Megis 
prawf o hyn gallwn grybwyll am farddoniaeth y 
Gothiaid, ynghyd â chenhedloedd anwar y gogledd, 
canys mae eu caniadau hwynt yn archwaethu o an- 
wareidd-dra, digofaint, a thywallt gwaed. Tra i'r 
gwrthwyneb, y mae barddoniaeth y Peruviaid, a'r 
Chineaid, yn gyffredin yn ymwneyd gyda thestyn- 
au addysgiadol a difyrus. Caniadau cyntefig yr 
hen Frytaniaid, a'r holl lwythau Celtaidd, ydynt 
yn fynych yn dwyn perthynas â rhyfeloedd, ynghyd 
â gweithredoedd o ddewrder ac arwriaeth, tra ar 
yr un pryd y canfyddir llawer o deimlad a phurdeb * 
gwreiddiol yn eu dull hwynt o gyfansoddi. A'r 
achos pennaf o hyn, yn ddiddadl, ydoedd y sylw 
manol a dalai y cenhedloedd yma i farddoniaeth, a 
bod y beirdd yn eu mysg hwynt yn fath o sefydl- 
iad ar ei ben ei hun, y rhai yn y modd yma a gaent 
gyfle o oes i oes i ddilyn eu hoff gelfyddyd. 

Ym mysg y Groegiaid, canfyddir cyfran helaeth 
o philosophyddiaeth yn gymmysgedig â'u bardd- 
oniaeth foreuol, canys yn ngwaith eu beirdd mwy- 
af oedranus, megis Orpheus, Musseus, Linus, a 
Hesiod, gwelir hanes am ddechreuad y greadigaeth, 
dyfodiad y byd i'r drefn y gwelir ef yn awr, ynghyd 
â dechreuad pob peth byw. A'r holl bethau yma 
ydynt yn unol â'r dull y maent yn cael eu gosod 
alian gan yr hen philosophyddion paganaidd. Yr 
Arabiaid a'r Persiaid hefyd ydynt wedi bod yn 
nodedig bob amser megis beirdd enwog, y'mharth- 
au dwyreiniol y byd. 

H 



Digitized by 



114 



Yn y dechreu yr oedd pob math o farddoniaetír 
yn gymmysgedig, heb ddim gwahaniaeth yn cael 
ei ddangos rhwng y naill gangen a'r llall. Ond feì 
y dechreuodd celfyddyd a gwybodaeth ennill tir> 
gosodwy d y gwahanol fath o gyfansoddiadau bardd- 
onol ar eu penau eu hunai», ac enwyd pob cange» 
gyd â'r enwau sydd arnynt yn bresennol. 

Mae yn debygol bod Awdlau ac Emynau ym* 
raysg y cyfansoddiadau barddonol blaenaf. Marw- 
nadau hefyd, fel y gellid yn naturiol ddisgwyl, 
oeddynt y» ddiddadl ym mysg yr anturiaetbau 
cyntaf mewn barddoniaetb. Grwaith dynion yn- 
adrodd hanes gweithredoedd grymus a nerthol ym 
mysg gwroniaid eu cenedl, a roddes ddechreuad i 
farddoniaeth arwraidd. Oddi yma hefyd y daeth 
yr arferiad o osod gwahanol bersonau i gynnrych* 
ioli arwyr ac enwogion, wrth ddarlunio eu gwrol- 
deb a'u gweithredoedd grymus hwynt ; a hyn yd- 
oedd dechreuad y gangen honno o farddoniaeth a 
elwir y ddynwaredol (dramatic ). 

Ar y cyntaf, nid oedd iaith rydd a barddoniaetbr 
ddim yn cael eu gwahaniaethu ; ond yr oedd pob 
math o gyfansoddiadau yn cael eu cymmysgu yn 
ddiwahaniaeth. Canys ym mysg rhai o'r cyfan- 
soddiadau cyntaf mae yn ddiammeu bod hanesiaeth, 
areithyddiaeth, a barddoniaeth, yn cael eu cym^ 
mysgu gyd â'u gilydd. Ond yn gyffredin, y sawl 
a ddymunent gynhyrfu teimladau eu cyfeillion a'i* 
cyd-wladwyr, neu a ewyllysient roddi addysg fudd- 
iol a hyfforddiadau iddynt, a ymdrechent wneyd 
hynny trwy gyfrwng barddoniaeth. Yn y modd 



Digitized by Google 



115 



yma yr ydym yn canfod croniclau a hanesron y 
rhan fwyaf o genhedloedd y byd wedi cael eu hys- 
grifenu ar ddull barddonol yn y dechreu ; a'u cyf- 
reitbiau hefyd yr un modd, ynghyd â'r deddfau â'r 
rhai eu \\y wodraethid hwynt. Ond cofiwn mai yn 
nechreuad a mabandod gwybodaeth a dysg yr oedd 
y pethau uchod yn y cyflwr a nodwyd. Yr amser 
yr oedd yr un dyn yn adeiladu y tÿ y preswyliai 
ynddo, yn trin ei dir ei hunan, ac yn troi allan, 
pan y byddai galw am hynny, i faes y gwaed yu 
erbyn ei elynion. 

Ond mewn amser, fel y cynnyddodd gwybodaeth 
yn y byd, daeth barddoniaéth yn gelfyddyd ar ei 
phen ei hun, a'i diben yn bennaf ydyw rhoddi 
addysg a hyfrydwch, ac effeithio ar y nwydau a'r 
dychymmyg. Mae yn hawdd i ni ddychymmygu 
bod barddoniaeth yn ei dull cyntefig yn fwy grym- 
us a theimlàdwy, ac er nad oedd yn meddu ar gym- 
maint o addurniadau, yr oedd yn fwy naturiol ac 
yn efFeithio yn fwy ar y nwydau. Canys y pryd 
hwnnw yr oedd y bardd yn adrodd ei deimladau 
mewn dull naturiol a diaddurn ; ac nid rhyfedd 
bod y cyfryw farddoniaeth yn canfod ei íFordd yn 
haws i'r galon, ac yn efFeithio yn ddwysach ar y 
teimladau, na 'r un ag y byddo mwy o gelfyddyd 
a llai o natur ynddi. Ymddengys bod barddon- 
iaeth a pheroriaeth yn cydfyned â'u gilydd ar y 
cyntaf, a hyn ydoedd y diben o lunio y gwahanol 
fesurau a ganfyddir mewn barddoniaeth. Y bardd 
a fyddai yn arfer addasu ei eiriau at y gwahanol 
dônau mewn arferiad, a'i ganiadau yn fynych a 



Digitized by 



116 



genid ganddo ef ei hun, tra y byddai yn dilyn ei 
lais gy da rhyw fath o otferyn cerdd. Yr arferiad 
o ganu gyd â'r delyn ym mysg rhai o drigolion y 
Dywysogaeth, sydd yn dwyn perthynas agos gyd 
â'r hen ddull cyntefig uchod, pan y byddai y bardd 
yn canu ei waith ei hunan, ac yn dilyn ei lais gyd 
â'r delyn neu grwth. 

Nid aml y canfyddir pobl yn gyffredinol y n medru 
iawn brisio barddoniaeth, yn enwedig y radd uchaf 
a mwyaf ardderchog o'r gelfyddyd. Y mae 'r da- 
lent hon yn perthyn i alluoedd uwchlaw y cyffred- 
in, ac o ganlyniad rhaid bod dynion yn meddu ar 
amgyffredion uwch na chytfredin cyn y medront 
ei hiawn brisio a chanfod ei godidawgrwydd, Yr 
oedd Alexander Fawr, Julius Ca3sar, Scipio, Au- 
gustus CaBsar, a Napoleon Buonaparte, i gyd yn 
ddynion o amgyffredion uwchlaw 'r cyffredin ; ac 
er nad oeddynt yn meddu ar dalentau i farddoni, 
etto dy wedir eu bod yn hoffi prydyddiaeth yn fawr, 
a bod gwaith y beirdd yn cael effaith a dylanwad 
nid bychan arnynt. Pan y meddyliom am y gallu- 
oedd ag y mae yn rhaid i ddyn fod yn feddiannol 
arnynt, cyn y gall honni iddo ei hun yr enw o fod 
yn fardd o enwogrwydd, bydd yn hawdd i ni allu 
canfod rhagoriaethau y gelfyddyd. Rhaid ei fod 
yn meddu ar alluoedd cryfion, a thalentau naturiol, 
synwyr didwyll, a deall clir ; gallu i ddychymmygu 
pethau yn drefnus, a'u gosod allan gyda chwaeth ; 
ac ehediadau meddyliol heb fod yn ymddibynu ar 
gelfyddyd na dysgeidiaeth, ond yn tarddu yn holl- 
ol oddi uchod. Nid ydy w 'r bobl hynny ag sydd 



Digitized by Google 



117 



yn gwneyd rhy w ystŵr mawr trwy gyfansoddi can- 
iadau, yn y rhai y gellir canfod rhyw ychydig o 
athrylith awenyddol yma ac accw, yn teilyngu yr 
enw o feirdd mewn gwirionedd. Nid oes ynddynt 
ddim o'r tân nefolaidd hwnnw ag sydd yn gosod y 
gwir fardd mewn sefyllfa o enwogrwydd ym mhell 
uwchlaw y crach-feirdd. " Dylid bod yn ofalus," 
meddai Horace, " rhag halogi yr enw godidog hwn, 
trwy ei briodoli i bawb a gymmerant arnynt ysgrif- 
enu barddoniaeth. Canys," meddai, " i wneyd un 
yn fardd, rhaid bod rhywbeth dwyfol yn yr enaid ; 
syniadau goruchel, a meddyliau grymus, ynghyd â 
rhyw fawrhydi uwchlaw 'r cyffredin." Nid ydyw 
bod yn rhyfelwr enwog, neu bod yn fedrus yn y 
celfyddydau, ddim i'w cydmaru â bod yn fardd 
enwog. Er mwyn i ni allu profi hyn trwy eng- 
hraifft, bydded i ni gymmeryd Homer dan sylw. 
Mae yn ddiddadl bod athrylith y dyn nodedig hwn 
yn rhagori ar bawb a fu yn y byd erioed, oddigerth 
yr ysgrifenwyr Ysprydoledig. Yn ei waith ef y 
canfyddir yr athrylith fwyaf cyrhaeddadwy a dyfn- 
af, o neb o'r holl ysgrifenwyr cenhedlig. O'i waith 
ef y tynodd deddf-roddwyr enwog Sparta ac Athen 
gynlluniau cyntefig eu cyfreithiau, ac yma y cafodd 
sylfaenwyr boreuol ymerodraethau a theyrnasoedd 
y portreiadau cyntaf pa fodd i reoli eu deiliaid. Y 
philosophyddion a dynnasant oddi yma rai o elfen- 
au cyntaf eu celfyddyd ; a'r seryddion a ddysgwyd 
ganddo i ddarllen wyneb y ffurfafen. Wrth ddar- 
llen caniadau Homer y dysgodd brenhinoedd a 
thywysogion yn aml arwain eu byddinoedd i faes 



Digitized by Google 



118 



y rhyfel, i gymmeryd dinasoedd, ac i ennill budd- 
ugoliaethau. Dyma lle y cafodd Socrates, Plato, 
ac Aristotle, lawer o egwyddorion athroniaeth, ac y 
tynodd Sophocles ac Euripedes gynlluniau eu prudd- 
dreithiau ( tragedim ) digyfFelyb. "Wrth ddarllen 
gwaith y bardd enwog hwn y tueddwyd meddyliau 
Apelles i dynnu darluniadau, ac y dysgwyd bysedd 
Alexander Fawr i ryfela. 

Er mwyn traethu yn fanylaçh ar y testun dan 
sylw, bydd i ni olygu y gwahanol ganghennau ag 
y rhennir barddoniaeth iddynt, gan grybwyll am 
bob cangen ar ei phen ei hun. 



BARDDONIAETH ARWRAIDD. 

(EPIC POETRY). 



Y gangen hon o farddoniaeth a gyfrifir y fwyaf 
godidog a'r ardderchoccaf o gwbl. Rhy brin y 
mae y deall a'r galluoedd dynol yn abl i'r gor- 
chwyl o ysgrifenu cân arwraidd, yn atteb y'mhob 
peth i'r cynllun sydd wedi cael ei osod i lawr gan 
brif feirniaid a dysgedigion yr oesoedd. Mae cân 
arwẁidd i gynnwys darluniad o ryw weithred 
bwysig a fyddo wedi cymmeryd lle. A rhaid i'r 
weithred hon fod yn gyflawn ynddi ei hunan, rhag 
bod dyryswch yn yr hanes. Dylai hefyd fod yn 



Digitized by Google 



119 



wìrioneddol, i'r diben o dderbyn crediniaeth ; a dyl- 
ai fod yn weithred bwysig, fel ag i roddi addysg i 
liyd yn nod frenhînoedd a thywysogion, ac i osod i 
lawr esiamplau o rinwedd a gweithredoedd da i 
hawb yn gyffredinol. Rhaid i'r weithred yn y 
modd yma fod yn dwyn cyfartaledd â'r gorchwyl 
a gymmerir mewn llaw, ac ni ddylai fod yn rhy 
ddisylw nag yn rhy faith. Rhyfel Caerdroia, yr 
hwn a barhaodd am ddeng mlynedd o amser, a fu- 
asai yn rhy hir i fod yn destun arwr-gân ; o gan- 
]yniad, Homer a gymmerodd y pymtheng niwrnod 
ar hugain y parhaodd Achilles yn ei lid, i fod yn 
destun ei Iliad. Tra mae'r holl ddigwyddiadau 
mewn cân arwraidd i fod yn naturiol, etto ni ddyl- 
ai yr awdwr ddilyn yr han«s yr un modd â hanes- 
ydd ; megis ag y dy wed Horace am un awdwr, yr 
hwn a ddechreuodd ei waith ar ryfel Caerdroia gyda 
genedigaeth Helen, yr hon ydoedd yr achos de- 
chreuol o'r rhyfel. Ond er mwyn gwneyd holl 
amgylchiadau yr hanes yn fwy nodedig a rhyfedd- 
ol, ac ar yr un pryd yn fwy effeithiol a phleserus, 
mae cerdd arwraidd yn rhuthro ar unwaith i ganol 
yr hanes a draethir. 

Er enghraifft o hyn, gwelwn Virgil, pan yn 
rhoddi hanes am iEneas yn ffoi o Gaerdroia, y nos- 
waith y cafodd ei dinystrio, ac yn mordwyo dros- 
odd i'r Eidal, lle raae yn sefydlu yr ymerodraeth 
Rufeinig, yn dechreu ei gân arwraidd gyd â'r dym- 
mestl a chwythodd yr arwr ynghyd â'i lynges i or- 
or Carthage, pan oeddynt yn mordwyo yn ngolwg 
yr Eidal. Ac ar ol hyn mae yn myned rhagddo i 



Digitized by Google 



120 



draethu yr hanes a ragflaenai y pethau hyn. Mac 
dull ac amcan barddoniaeth arwrol yn dangos ei 
bod yn rhagori ar yr un arall. Mewn prydydd- 
iaeth fugeiliol, y meddyl-ddrychau ydynt yn dwyn 
perthynas gyda diniweidrwydd, heddwch, a lla^- 
.wenydd. Ennyn cydymdeimlad ydyw un o brif 
ddibenion prudd-draith (tragedy); a gwawdio a 
beio ydyw amcan pennaf chwardd-draith ( comedy ). 
Ond nodweddiad pennaf arwr-gerdd ydyw taro'r 
meddwl gyda syndod wrth ddesgrifio gweithred- 
oedd o wroldeb ac enwogrwydd. Er mwyn i'r dar- 
llenydd gael rhyw feddyl-ddrych am natur a theithi 
cerdd arwraidd, bydded i ni daflu cipolwg dros gyn- 
nwysiad ^Eneid Virgil, -yr hwn, yn marn y beirniaid 
rhagoraf, sydd yn cynnwys y cynllun goreu o gan 
arwraidd o'r un mewn bod. 

Y testun ydyw sefydliad -ÄSneas yn yr Eidal, a 
sylfaenu yr Ymerodraeth Rufeinig. Mae'r bry- 
ddest yn dechreu trwy ddarlunio Juno, brenhines 
y nef, yn ymdrechu rhwystro yr arwr i gyflawni ei 
ddibenion yn hyn. Yr olwg gyntaf a gawn arno 
ydyw yn nghanol tymmestl arswydus ar y môr, 
gyd â'r hon y bwriedid ei ddinystrio ef ynghyd â'i 
holl lynges. Y darluniadau yma ydynt yn rymus 
ac yn farddonol i'r graddau uchaf. Saith o'i long- 
au a gyrhaeddant yn ddiogel i Carthage, ar oror 
Affrica ; a'r gweddill a ddryllir, ac a gleddir yn yr 
eigion. Ar ol iddo ef a'i wyr lanio, maent yn cael 
eu derbyn gyda chroesaw mawr gan Dido, bren- 
hines enwog y lle, yr hon oedd wedi clywed sôn 
am ryfel enwog Caerdroia, ac am ^Sneas, ym mysg 



Digitized by Google 



121 



gwroniaid nodedig y dydd. Yma mae 'r frenhíne» 
yn gwneyd gwledd arddercbog i'w deiliaid ei hun- 
an, ac i'r dieithriaid oeddynt newydd lanio; a 
chyn terfynu, dymunir ar JEneas adrodd ger bron 
y gwyddfodolion am y dull y cymmerwyd dinas 
enwog Caerdroia, a'r modd y diangodd ef allan o 
honi. Hyn a ddwg y bardd i ddechreuad yr hanes. 
Wedi i bawb roddi gosteg, mae'r arwr yn cyfodi, ac 
yn dechreu adrodd am ddichell y Groegîaid yn cym- 
meryd y dref, trwy anfon cetfyl pren yn llawn o wýr 
arfog i mewn iddi — y gelynion yn dilyn o'i ol trwy 
y dorau, y rhai a adawsid yn agored gan y dinas- 
wyr, pan oeddynt bawb wedi ymroddi i loddest a 
meddwdod, gyd â'r dyb bod y Groegiaid wedî 
diangc ymaith i'w gwlad enedigol. Y darluniad a 
roddir yma o'r ddinas ar dân — ymdrech y trigolion 
gyd â'r gelynion — Uadd Priam y brenhin y'ngwaed 
ei fab — a gadael arglwydd enwog Asia yn gorph 
marw ar lan y môr, wedi ei anurddo â gwaed a Uaid 
— -ÄSneas yn ffoi ymaith o'r ddinas a'i dad ar ei 
gefn, a'i blentyn yn ei law, a'i wraig yn dilyn ar ei 
ol — yn colli ei wraig, ac yn dychwelyd yn ol i ym- 
ofyn am dani — yn gweled y gelynion mewn medd- 
iant o'i annedd, a'r tân difaol yn ei hysu ym mhob 
cŵr — ydynt ym mysg yr enghreifftiau mwyaf god- 
idog mewn bod o rym a chyrhaeddiadau y gallu- 
oedd dynol. Mae 'r awdwr yn myned ym mlaen 
ar ol hyn, ac yn adrodd hanes carwriaeth y gwron 
gyda Dido, y frenhines ; ac yn y diwedd mae Ju- 
piter yn ei orchymyn i ymadael â Charthage, a'r 
frenhines sydd yn Uadd ei hunan mewn anobaith 



Digitized by Google 



122 



ol eî ymadawiad ef. Wrtli fyned rhagddo i'r 
JEidal, mae yn aros yn Sicily, i gyflawni y gwa- 
hanol gampau, a arferid y pryd hwnnw, er coffa 
«narwolaeth ei dad* Ond ar yr nn pryd, raae y 
rhai a gawsant eu gadael yn y porthladd yn rhoddi 
tân yn y llynges, yr hwn a attaliwyd rhag ei din- 
ystrio trwy gawod wyrthiol o wlaw. 

Ar ol hyn mae 'r gwron yn myned i'r byd isod, 
neu faesydd Elysiuin, i ymweled â'i dad. Yn yr 
hynt nodedig yma, y naae 'r awdwr wedi dangos 
«mgyffredion rbyfèddol, wrth ddesgrifio 'r fynedfa 
i'r byd arall, cosp y damnedigion, dedwyddwch y 
<laionus, &c. er bod ganddo amryw bethau a ellid 
ystyried gennym ni, y rhai ydyna yn mwynhau gol- 
•euni datguddiedig, yn blentynaidd ac yn tfol, ond 
dylem gofìo nad oedd ganddo ef ddim ond goleunî 
natur yn unig i'w arwain. Wedi iddo ddwyn ei 
wron i'r Eidal, trwy luaws o anhawsderau a thra- 
llodion, y mae un Turnus a Mezentius yn codi yn 
ei erbyn eí^ a rhyfei brwd sydd yn dilyn ; ac mae 
yr awdwr yn myned drwy yr holl amgylchiadau 
mewn dull godidog ac awenyddol, nes o'r diwedd 
i Turnus syrthio yn y rhyfel, ac i iEneas ennill y 
fuddugoliaeth. 

Mae Virgil, yn ei ddull a'i gynllun yn rhagori 
ar Homer, ond Homer ydyw y gwaith gwreiddiol, 
ac mae ei ddrych-feddyliau yn tra rhagori ar yr 
eiddo neb arall. 

Y nesaf at y ddau fardd digyffelyb uchod, fel 
awdwr y gân arwraidd, ydyw Tasso, yn ei bry- 
ddest orchestol ar gymmeriad Jerusalem oddiar y 



Digitized by Google 



123 



Saraceniaid. Milton, yn ei Goll Gwynfa, hefyd 
sydd yn cael ei gyfrif ym mysg y rhai blaenaf o'r 
awdwyr a hynodasant eu hunain yn y dull hwn o 
farddoni. Cymmerodd Milton lwybr hollol newydd 
yn y gân nodedig uchod. Canys mor gynted ag yr 
agorom ei Goll Gwynfa ef, yr ydym yn canfod ein 
hunain mewn mynyd yn mro yr anweledigion, ac 
yn cael ein hamgylcha gan fodau nefol ac uffernol. 
Ond llawer o'r beirniaid rhagoraf a haerant nad 
ydyw y bryddest ryfeddol hon ddim yn gân arwr- 
aidd. Ond, beth bynnag am hynny, mae yn ddi- 
ammeu ei bod yn dangos talentau a galluoedd rhy- 
feddol; ac mewn un nodweddiad perthynol i gân 
arwraidd, sef meddyl-ddrychau godidog a dyrchaf- 
edig, mae yn ddiammeu ei bod yn gyfartal i'r un 
a ysgrifenwyd erioed. Gallasai gael testun mwy 
priodol i ysgrifenu cân arwraidd arno ; ond fel y 
dy wed un awdwr dysgedig ar y matter — " Gwyddai 
yn dda beth oedd yn cyd-weddu oreu à'i dalentau ef, 
a gwyddai pa alluoedd yr oedd natur wedi ei gyn- 
nysgaeddu â hwynt, yn anad neb arall, sef galluoedd 
i ddarlunio pethau bron yn anarluniadwy, peri i'r 
hyn sydd yn ddisglaer ymddisgleirio, gosod pethau 
dychrynllyd allan yn fwy dychrynllyd, gwneyd ty- 
wyllwch yn fwy tywyll, a'r pethau ofnadwy yn 
fwy ofnadwy." 

Prin y gellir dywedyd bod yr un cyfansoddiad 
gwreiddiol yn yr iaith Gymraeg, yn meddu ar nod- 
weddiad pryddest arwraidd. Mae Gododin An- 
eurin yn meddu rhyw gymmaint o natur cân ar- 
wraidd ynddo, er nad ydyw yn unol â'r rheolau 



Digitized by Google 



124 



gosodedig i'r cyfryw gyfansoddiad, yn y pethau 
mwyaf anhebgorol braidd. Cywydd y Drindod, 
gan Dafydd Ionawr, sydd hefyd yn fath o bryddest 
arwraidd, ond nid ydyw y weithred yn un, ac nid 
ydy w yr awdwr yn dilyn yr un nodweddiad trwy 
y gân. Mae Cywydd y Diluw hefyd yn lled gy- 
fFelyb. Ond mae yn debygol mai " Joseph, Llyw- 
odraethwr yr Aipht," gan yr un gwr, sydd yn 
meddu mwyaf o nodweddiad cerdd arwraidd o'r 
un cyfansoddiad Cymreig a ymddangosodd yn yr 
oesoedd diweddar. 



BARDDONIAETH DDYNWAREDOL. 



(DBAMATIC POETRY). 



Y mae barddoniaeth ddynwaredol yn cael ei 
rhanu yn ddwy gangen, sef prudd-draith ( tragedy ), 
a chwardd-draith ( comedy ). Gellir dywedyd am 
brudd-draith, pan y mae yn cynnwys darluniad o 
ymddygiadau a nodweddiad dyn yn rhai o'r am- 
gylchiadau cyfyngaf ag y dichon iddo gael ei ddwyn 
iddynt yn ystod ei daith ddaearol, ei fod yn fardd- 
oniaeth o'r radd uchaf. Y mae yn cynnwys dar- 
luniad digyfrwng o'r nodweddiad dynol. Nid yd- 
yw, yr un modd â'r arwr-gerdd, yn gosod y nod- 
weddiad hwn allan trwy waith y bardd yn traethu 



Digitized by Google 



125 



am dano. Ond mae 'r bardd ei hunan yn myned' 
allan o'r golwg, a'r personau sydd yn cael eu dar- 
lunio a ddygir ger ein bron eu hunain, i osod allan 
eu gweithredoedd, ac a lefarant yr hyn a fyddo yn 
cyd-weddu â'u nodweddiad hwy eu hunain. Nid 
oes yr un dull o ysgrifenu yn gofyn cymmaint o 
adnabyddiaeth â'r natur ddynol, â'r dull uchod; 
ac nid oes yr un a effeithia gymmaint ar y nwydau 
a'r tymmerau, os dilynir ef yn gymmwys. Y mae 
yn gyffelyb i ddrych, neu o'r un lleiaf dylai fod 
felly, yn yr hwn y gall dynion ganfod eu hunain, 
yn gystal a'r drygioni sydd yn barod i'w ham- 
gylchu hwynt. Ceir gweled trwy 'r dull hwn o ys- 
grifenu hefyd ddarluniad cywir o'r nwydau dynol, 
a'u heffeithiau dychrynllyd pan yr elont tu hwnt i 
derfynau rheswm. Y Groegiaid a hynodasant ea 
hunain uwchlaw neb, yn y dull hwn o farddoni, yn 
gystal a phob dull arall. Prudd-dreithiau Eschy- 
lus, Sophocles, ac Euripedes, ydynt, ar lawer o ys- 
tyriaethau, heb eu cyffelyb ym mysg yr un genedi 
hyd yma. Ond mae ein cydwladwr enwosr, sef 
Shakespeare, ar y cyfan, mae yn ddiammeu, yn 
gyfartal i'r un ysgrifenydd, yn y dull hwn, a fu 
erioed mewn un wlad dan haul. Rhagoriaethau y 
bardd nodedig hwn ydyw ei fod yn Uefaru iaith 
natur, a hyn ydyw yr achos ei fod yn meddu ar 
gymmaint o rai i'w hoffi, er gwaethaf llawer o am- 
mherffeithderau sydd ynddo. Dywed un beirniad 
enwog am dano, " ei fod yn ddyn, yr hwn o holl 
feirdd yr oesoedd diweddaf, ac fe allai, y cyn-oes- 
oedd hefyd, a feddai y meddwl mwyaf ëang. Holl 



Digitized by Google 



126 



wrth-ddrychau natur oeddynt yn bresennol ger bron 
ei lygaid ef, a darluniai hwynt, nid gyda Uafur, ond 
mewn dull ffawdus. Pan fyddo yn darlunio unrhy w 
wrth-ddrych, yr ydym nPd yn unig yn teimlo 'r 
gwrth-ddrych, ond yr ydym hefyd yti ei weled. Y 
rhai a ddy wedant am dano ei fod yn ddiffygiol mewn 
dysg, a roddant iddo y ganmoliaeth fwyaf a all gael 
gan neb. Yr oedd yn ysgolhaig o naturiaeth, ac nid 
oedd arno angen am lyfrau, yn gyffelyb i syllwydr- 
au, i'r diben o'i gynnorthwyo i ddarllen natur. 
Nid allaf ddywedyd ei fod yr un ym mhob peth, 
bob amser. Pe gwnawn hynny, cydmerwn ef i'r 
pennaf o ddynolryw. Ond mae yn fynych yn isel 
a diflas ; a'i ffraeth-ddy wediadau ydynt yn aml yn 
annaturiol, a'i ehediadau difrifol weithiau yn llawn 
o chwyddiaith. Ond mae bob amser yn ddyn 
mawr pan y byddo rhywbeth mawr yn galw ara 
hynny." 

Nid oes yr un cyfansoddiad yn Gymraeg o'r un 
natur â phrudd-draith mewn ieithoedd eraill. Mae 
yn wir bod gennym rai enghraifftiau o farddoniaeth 
ddynwaredol, ond nid oes yr un o honynt yn perth- 
yn i'r dosparth yma yn uniongyrchol. Theomem- 
phus y Parch. William Williams, Pant y Celyn, 
sydd farddoniaeth ddynwaredol, yn gystal â'r Jw- 
terludes a ysgrifenwyd gan wahanol awdwyr y gan- 
rif ddiweddaf. 

Y gangen arall o farddoniaeth ddynwaredol yd- 
y w chwardd-draith (comedy ). Prif nodweddiad y 
dull hwn o ysgrifenu ydyw, ei fod yn cynnwys 
darluniad duchanol o ffolineb a beiau dynolryw, yr 



Digitized by Google 



127 



hyn sydd yn unol â moesoldeb ar bob ystyriaetfr,. 
ac yn fynych yn llesol hefyd. Nid oes dim yn nat- 
nr y dull hwn o farddoni a all ei ddwyn dan ger^» 
[ ydd. Mae dangos i ddynion en ffaeleddau, a go- 
sod llygredigaethau allan yn eu gwisg eu hunain r 
yn wasanaeth i'r byd yn gyffredinol. Gwyddom 
bod llawer o feiau, y rhai y gellir eu gosod alîan 
yn eu hatgasrwydd mwyaf, a dwyn dynion i'w cas- 
àu hwynt yn fwy trwy eu gwawdio a'u dirmygu, 
na thrwy ddwyn y rhesymau cadarnaf yn eu her- 
byn. Ar yr un pryd rhaid i ni addef mai offeryn 
peryglus iV osod yn nwylaw yr anghelfydd ydyw 
gwawdio. A mynych y mae wedi cael ei ddefn- 
yddio i wneyd mwy o ddrwg nag o ddaioni. Yn 
nwylaw awdwyr anfoesol, gall chwardd-draith fod 
yn foddion i wneyd llawer o ddrwg, trwy gam-ar- 
wain a llygru dynion. Ond yn nwylaw awdwyr 
yn ymdrechu gwneyd daioni, gall fod yn foddion i 
roddi difyrwch ac addysg heb wneyd niwed i neb* 
Y bai a nodwyd uchod sydd i'w weled yn amlwg 
iawn yn Interludes Twm o'r Nant, yn gystal ag 
amryw eraill. Diddadl bod amryw o'r chwar- 
yddiaethau hyn yn cynnwys llawer o addysgiadau 
rhagorol, ac yn fynych yn dra naturiol, ond ni ba 
yr awdwyr yn ddigon gofalus i gadw allan o hon- 
ynt bethau o duedd i lygru yr oes, a gwneyd mwy 
o niwed nag o les. Twm o'r Nant ydyw y rhag- 
oraf yn y dull hwn o ysgrifenu, yn ein hiaith, ond 
mae gwawdio yn gyffelyb i offeryn anghyfaddas yn 
ei law ef, ac nis gwyddai pa fodd i'w drin i'r diben 
o fod yn UesoL 



Digitized by Google 



128 



BARDDONIAETH DELYNOL. 



(LYRIC POJBTRY). 



Rhoddib yr enw uchod ar Awdlau o bob math ; 
canys bwriedid Awdlau ar y cyntaf i gael eu canu 
gyd âg offeryn cerdd. Ond mewn amser daethant 
mor amrywiol, a dyfeisiwyd cymmaint o wahanol 
ddulliau o honynt, fel ag y rhoddwyd yr enw o 
farddoniaeth delynol ar bob math o brydyddiaeth 
oedd yn dwyn y nodweddiad cyntefîg hwnnw, pa 
un a fwriedid ef i gael ei ganu gyd âg offeryn cerdd 
ai peidio. Mae yn amlwg bod yr Awdl yn debyc- 
cach i'r dull cyntefîg o farddoni, nag yr un dull 
arall. Yn y dull hwn y byddai y beirdd cyntaf yn 
arfer tywallt ffrwyth eu myfyrdodau, yn clodfori 
eu duwiau a'u gwroniaid, yn datgan clod eu budd- 
ugoliaethau, ac yn galaru o herwydd aflwyddiant 
a thrychineb. Yr awdwyr enwoccaf yn y dull hwn 
o farddoni ydynt Pindar ac Anacreon ym mysg y 
Groegiaid, Horace ym mysg y Lladinwyr, a Cow- 
ley a Gray ym mysg y Saeson. Y Salmau, yn yr 
iaith wreiddiol, ydynt fath o Awdlau o'r dull mwy- 
af goruchel, ac wedi cael eu haddasu i'w canu gyd 
âg offerynau cerdd. Nid ydyw yr Awdlau Cym- 
reig, yn yr oes ddiweddaf, yn cadw tu fewn i'r dull 
hwn o farddoni ym mysg yr un genedl arall, canys 
mae amryw o honynt yn meddu mwy o nodwedd 
caniadau arwraidd nag sydd yn gweddu i Awdl. 



Digitized by Google 



129 



Gellir dynodi yr Awdlau canlynol yn meddu ar 
ragoriaethau mawr ym mysg cynnyrch yr awen 
Gymreig, sef " Dinystr Jerusalem," gan Mr. Eben- 
ezer Thomas ; " Rhaglawiaeth Sior y Pedwerydd," 
gan Cawrdaf; " Elusengarwch," gan Dewi Wyn; 
"Gwledd Belshasar," gan Ieuan Glan Geirion- 
ydd ; " Drylliad y Rothsay Castle," gan Caledfryn, 
&c. &c. a llawer eraill heblaw hyn, y rhai a dder- 
byniasant wobrwyon Eisteddfodau yn yr oes hon. 



BARDDONIAETH HYFFORDDIADOL, A 
DARLUNIADOL. 

(DIDACTIC POETRY, frc.j 

Barddoniaeth hyfforddiadol sydd fath o draeth- 
awd mewn prydyddiaeth, un ai ar philosophydd- 
iaeth, athroniaeth, neu ryw gangen arall o wybod- 
aeth fuddiol ; megis gwaith Lücretius ar " Natur 
pethau ;" Virgil ar " Amaethyddiaeth ;" Pope ar 
" Feirniadaeth ;" Horace a Boileau, &c. &c. ar 
" Farddoniaeth." Mewn traethawd o'r natur yma 
rhaid i'r bardd ymdrechu rhoddi hyfforddiadau iV 
ddarllenwyr, ond ar yr un pryd dylai gofio mai 
ysgrifenu barddoniaeth y mae ; ac felly rhaid iddo 
fritho ei waith gyda darluniadau a fyddont yn deb- 
yg o gynhyrfu y nwydau, a difyrru y darllenydd. 
i 



Digitized by Google 



130 



Yr enghraifft ragoraf o farddoniaetb hyfforddiado! 
a geir yn ngwaith Virgil ar u Amaethyddiaeth." 
Y mae 'r awdwr enwog hwn yn edrych ar bob petb 
gyda llygad bardd, ac yn addurno testun sychlyd 
a marwaidd ynddo ei hun, gyd â'r fath amryw- 
iaeth o ddarluniadau awenyddol, nes ei wneyd ar 
yr un pryd yn fuddiol ac yn ddifyrrus* Ac heblaw 
traethu pethau mewn iaith farddonol, caniatteir 
rhyddid hefyd, mewn barddoniaeth hyfforddiadol, 
i'r-ysgrifenydd droi allan o'i lwybr ar brydiau, er 
mwyn addurno ei waith gyda meddyl-ddrychau 
mwy bywiog a chynhyrfus. Addurniadau pennaf 
Virgil, yn ei bryddest ddigyffelyb ar Amaethydd- 
îaeth, sy 'n gynnwysedig yn y pethau hyn ; megis y 
rhyfeddodau a ragflaenasant farwolaeth Caesar, 
molawd yr Eidal, dedwyddwch bywyd yr amaeth- 
ydd, y pla ym mysg y praidd yn yr Alps, hanes- 
Aristeus, &o* Gwaith Dafydd Ddu Eryri ar 
Arddwriaeth, Dewi Wyn ar Amaethyddiaeth, a'r 
Parch. E. Hughes, Bodfari, ar yr un testun, yd- 
ynt gyfansoddiadau o'r natur yma. Ond mae- 
gwaith Pedr Fardd ar y " Pedwar mesur ar hu- 
gain," yn dra chywrain, ac yn meddu ar fwy O' 
nodweddiad y dull hwn o farddoni nag odid yr un 
o'r rhai blaenorol. Gwelir amryw enghreifftiau 
godidog o farddoniaeth hyfforddiadol yn yr Ys- 
grythyrau Sanctaidd, yn enwedig yn llyfr y Diar- 
hebion. Y pennodau cyntaf yn y llyfr bwn ydynt 
yn nodedig farddonol. Llyfr y Pregethwr sydd 
hefyd yn Hawn o farddoniaeth o'r natur yma, ac 
amryw fannau yn llyfr y Salraaiu 



Digitized by Google 



131 



Nid ellir dy wedyd bod barddoniaeth ddarluniadol 
yn gangen ar ei phen ei hun; ond dygir hi i mewn 
i'r diben o addurno pob math arall : a gwelir mai 
y darluniadau ydynt y rhanau mwyaf godidog o 
bob dosbarth arall o farddoniaeth. Mwy o feiau a 
welir yn fynych yn y dull yma o farddoni nag odid 
yr un dull arall ; canys mae 'r bardd yma megis yn 
hwylio rhwng Scylla a Charybdis, tra mae perygl 
yn ei fygwth ar bob llaw. Dylai wisgo ei feddyl- 
ddrychau darluniadol âg iaith farddonol ; ond ar yr 
«n pryd ni ddylai adrodd pethau mewn modd an- 
naturiol. Gellir gweled llawer o gyfansoddiadau 
yn ennill cryn glod yn y byd, tra y maent yn ym- 
geisio gormod am ddrychfeddyliau uchel, a thrwy 
hynny yn dyfod yn annaturiol ac yn chwyddedig. 
Nid oes dim yn gosod allan wir farddoniaeth yn 
well na bod yr awdwr yn meddu yr hyn a ddar- 
lunir mor briodol yn y Trioedd, sef, " llygad yn 
gweled anian." Dyma un o brif ragoriaethau 
barddoniaeth ddarluniadol, yn gystal a phob math 
arall o farddoniaeth. Pan byddo 'r bardd yn da*- 
lunio gwrthddrychau o bwys mawr, a difrifoldeb 
neillduol, dylai fod yn fyr ac yn rymus. Ond wrth 
iddo ddwyn golygfeydd o harddwch a phrydferth- 
wch ger bron, gall ddefnyddio mwy o amser wrth 
draethu am danynt. Mae Homer a Yirgil yn tra 
rhagori ar bawb yn eu darluniadau barddonol. Y 
blaenaf, pan yn darlunio y gwahanol frwydrau a 
frithant ei Iliad, sydd mor naturiol fel ag y mae 'r 
darllenydd bron yn barod i ddychymygu ei fod yn 
bresennol yn gweled y cwbl. Yirgil hefyd pan yn 



Digitized by Google 



132 



traethu am y dull y cymmerwyd Caerdroia, ac yn» 
darlunio 'r ddinas yn cael ei gosod ar dân, aV trig- 
olion yn cael eu dinystrio yn y nos, sydd yn rhoddi 
ini rai o engreifftiau o farddoniaeth ddarluniadol, 
na chanfyddwyd eu cyffelyb braidd mewn un awd- 
wr. Yn ngwaith Milton gwelir llawer o ddailun- 
îadau ysblenydd, yn enwedig pan y mae yn des- 
grifio golygfeydd ardderchog Gwynfa, ac erchyll- 
dra gwlad y damnedigion. Mae Shakespeare hef- 
yd yn hynod o ffawdus a naturiol yn llawer o'i 
ddarluniadau, ac y raae yn gyffredin yn fyr a chyn- 
nwysfawr wrth ddesgrifio unrhyw wrthddrych. 

Dewi Wyn yn ei Awdl ar " Ynys Prydain," 
sydd wedi gosod ger bron rai darluniadau rhagorol, 
yn enwedig lle mae yn desgrifio y mynydd, y rhai- 
adr, a'r afon, &c. Cawrdaf, yn ei Gywydd ar 
" Oresgyniad Môn," sydd yn darlunio llawer o 
wrthddrychau oeddynt yn dwyn perthyuas â'r am- 
gylchiad mewn dull hynod o farddonol. Can- 
fyddir engraifft benigamp o farddoniaeth ddarlun- 
iadol yn y " Meudwy," o gyfieithiad Bardd Nant- 
glyn, yr hwn a gyhoeddwyd yn y Casgliad Bardd- 
onol o'i waith. 

BARDDONIAETH DUCHANOL. 

(SATIBE.) 

Mae 'r gangen hon o farddoniaeth yn dwyn 
perthynas agos â Chwardd-draith (comedy); ac 
mae 'r naill a'r llall yn hannu o'r un dechreuad. 



Digitized by Google 



133 



Prif amcan y dull yma o farddoni ydyw rhoddi 
addysg, trwy fflangellu beiau yr oes. Ond y ffael- 
eddau ag y mae ysgrifenwyr yn syrthio iddynt fyn- 
ychaf yn y gorchwyl yma ydyw, ysgrifenu yn rhy 
noeth, a darlunio beiau a phechodau gwarthus 
mewn dull rhy amlwg. Y canlyniad o hyn fydd 
camddefnyddio yr addysg a fwriedir ei gyflwyno, a 
throi y cwbl yn destyn gwawd. Rhaid bod dynion 
yn meddu ar dalentau i feio yn gystal ag i glodfori. 
Os byddis yn clodfori unrhyw berson yn rhy ara- 
Iwg a dîaddurn mae 'r clod yn debyg o fod yn 
ogan, ac os ymosodir ar feiau dynion yr un modd, 
bydd y darluniad o honynt yn wrthun. Y Rhu- 
feiniaid a ragorasant ar bawb eraill mae yn debyg- 
ol, yn y dull hwn o ysgrifenu ; a'r ddau enwocaf 
yn eu mysg yn y gangen yma o farddoniaeth ydynt 
Juvenal a Horace. Mae'r blaenaf yn ysgrifenu 
fel pe byddai mewn tymmer ddrwg, ac yn llawa 
digofaint, a'r canlyniad ydyw ei fod yn fynych yn 
dangos beiau allan mewn dull rhy noeth. Ond 
tnae Horace yn debyg i ddyn yn eistedd i lawr i'w 
gwawdio ac i chwerthin am eu penau, ac fe allai 
bron yn rhy gellweirus yn ei orchwyl, er mai ei 
ddull ef a gymmeradwyir, gan y beirniaid enwocaf, 
yn gyffredinol. 

Y " Bardd Cwsg" o waith Ellis Wyn sydd fath 
o duchan, wedi ei ysgrifenu mewn dull tra chyw- 
rain; ac er ei fod inewn iaith rydd, y mae yn 
oieddu ar holl deithi barddoniaeth, oddigerth myd- 
ryddiaeth. Y bai mwyaf sydd yn perthyn iddo 
fdyw bod ynddo rai pethau isel, ac hyd yn nod, 



Digitized by Google 



134 



anweddaidd. Duchan-gerddi Sion Olan y Gors 
ydynt ar lawer o ystyriaethau yn gelfyddgar, ond 
anfynych y mae yn meddu ar ddigon o chwaeth i 
ymgadw rhag adrodd pethau anweddaidd. Y can- 
iadau a anfonwyd i Eisteddfod y Trallwm yn erhyn 
" Swyn-gyfaredd," a roddant ini engraifft Ued dda 
o farddoniaeth o'r natur yma. 



BARDDONIAETH FUGEILIOL. 



(PASTORAL POETRY). 



Y gangen hon o farddoniaeth a gyfrifir ym 
mysg y blaenaf o'r rhai a elwir yn ganiadau byr- 
ion, a'i diben ydyw rhoddi darluniad o fywyd y 
bugeiliaid. Rhaid bod y matterion yr ymdrinir â 
hwynt yn naturiol a dirodres, heb ddim llawer o 
addurniadau celfyddgar yn y dull o gyfansoddi. 
Dylai roddi darluniad o beîyntion cyffredin bywyd 
diaddurn y bugeüiaid. Eu difyrwch, eu dadleuon, 
eu heiddigedd, gwrth-ddrychau eu serch, eu trist- 
wch a'u trallodion, a wnant i fynu y gyfran helaeth- 
af o'r fath ganiadau. Gan fod y testun yn ddiadd- 
urn, rhaid bod y farddoniaeth yn gyfîelyb; y dar- 
luniadau yn fyrion, y dull yn ddiniwed, a'r iaith 
ýn isel, ond yn bur. Yr hyfrydwch mwyaf a ellir 
gael mewn barddoniaeth fugeiliol ydyw, oddi wrth 



Digitized by Google 



135 



yr olygfa a rydd o dawelwch a sefyllfa ddedwydd 
bywyd gwledig. Dylai y bardd wneyd cymmaint 
ag a allo o'r pethau hyn, trwy ddarlunio pob peth 
sydd yn hyfryd yn y fath sefyllfa, a chelu pethau 
nad ydynt yn hyfryd. Virgil a ddarlunia un bu- 
gail ýn annerch y llall, ynghylch dedwyddwch ei 
sefyllfa, yn y dull a ganlyn : — 

*' O henwr gwynfydedig, cei lechu rhag y gwrea, 
4r 'Mysg ffrydiau a ffynnonau dy dir, gocheli 'r tês. 
" Ac yn dy glawdd sy 'n derfyn, e sua 'r gwenyn mân, 
" Wrth fwytta dail yr helyg, a denant gwsg â'u cân. 
u Ac draw o dan y clogwyn, mae yntau 'r torrwr coed, 
4i Yn pyngcio wrth ei orchwyl, yr odlau mwyna 'rioed ; 
4t A'r 'sguthan sydd yn cwyno yr ochr draw i'r ddol, 
4t Tra 'r durtur, ar y gangen, a seinia 'i chân o'th ol." 

Fir. Eclog. U 

Bugail a ddarlunir gan yr un Awdwr hefyd yn 
cyfarch ei gariad, tra mae hi braidd yn rhy falch i 
dalu sylw i'r hyn a lefarai, yna mae yn myned ym 
mlaen : — 

" Yn fechan, gynt, 'rwy 'n cofio dy wel'd yn llaw dy fam, 

" Yn dod i gasglu 'falau, i'n gardd, o gam i gam ; 

" A minnau ddaeth i'th arwain, pryd hyn yn ddeuddeg oed> 

" A phrin y medrwn gyrhaedd, o'r llawr, ganghenau 'r coed. 

" Ond pan y'th welais gyntaf, mi gofíaf byth y dydd, 

4t A'r argraff ar fy nghalon, tra dalio f ' oes, a fydd." 

Vir. Eclog. 8* 

Yr ysgrifenwyr godidoccaf yn y gangen hon o 
farddoniaeth ydynt, Theocritus ym mysg y Groeg- 
iaid, Virgil yn Lladin, Pope a Phillips yn Saeson- 
aeg, a Richards, o Ystrad Meurig, yn Gymraeg. 



Digitized by Google 



136 



Mae yn ddiammeu bod gwaith Theocritus yn rha- 
gori ar yr un arall, am mai efe ydyw y mwyaf 
gwreiddiol ; ystyrir gwaith Virgil yn dra rhagorol 
hefyd. Math o fugeil-gerdd ardderchog ydyw 
Caniad Solomon. Mae y dull yn hollol o'r natur 
yma, ond mae yn ddiddadl bod yr holl bethau y 
cyfeirir attynt yn dwyn perthynas, mewn dull datn- 
megol ac alleiriol, â Christ a'i Eglwys. 



BARDDONIAETH ALARNADOL. 



(ELEGIAC POETRY). 



Y galar a'r tristwch a deimlid ar farwolaeth 
cyfeillion a pherthynasau, a roddes ddechreuad i 
farddoniaeth alarnadol. Mae yn debyg nad oedd 
y Marwnadau cyntaf ond math o gyfansoddiadau 
býrion a diaddurn, ond mewn amser dechreuasant 
ymwisgo mewn diwyg dra gwahanol. Yr oeddynt 
yn cael eu defnyddio yn gyffredin i'r diben o ddat- 
gan y golled a'r tristwch a deimlid ar ol cyfeillion 
mynwesol a charedigion hoíF, dynion o enwogrwydd 
a haelioni, cariadau, ynghyd à phersonau o bryd- 
ferthwch a thegwch neillduol. Ond cyn pen nem- 
awr o oesoedd dechreuodd galarnadau ymestyn 
dros faes mwy ehang na hyn, gan gymmeryd i 



Digitized by Google 



137 



mewn bob math o destynau a fyddent yn dwyn 
perthynas gyda siomedigaeth, tristwch, a galar, 
oddiar ba achosion bynnag y tarddent. Ac o fes- 
ur ychydig cymmerent i mewn destynau ag sydd 
braidd yn llwyr wrthwynebol i'r rhai uchod, meg- 
is y canfyddir yn ngwaith Ovid, yr enwog fardd 
Lladinaidd, galar-gwynion yr hwn a gymmerant i 
mewn agos i bob math o nwyf-destynau. 

Mae'r beirniaid enwoccaf yn gyffredin yn dy- 
wedyd nad oes ond ychydig nifer o farwnadau da 
wedi cael eu cyfansoddi yn yr un iaith, ac na 
lwyddodd yr un genedl yn hyn, gystal ag y gallesid 
disgwyl. Cyfrifîr " Lycidas" Milton, a'r " Elegy 
to the Memory of an unfortunate lady," gan Pope, 
ym mysg y goreuon yn yr iaith Saesonaeg. GelU 
ir ystyried " Laura," yr hon mae yn wir sydd gyf- 
ieithiad o waith Petrach, gan y dysgedig Syr Wil- 
liam Jones, yn rhagori ar yr un o'r rhai a nodwyd. 
Gellid crybwyll am rai Marwnadau da yn yr iaith 
Gymraeg, ond pan y meddyliom y fath nifer o 
honynt sydd wedi ymddangos o dro i dro, nid yd- 
y w rhifedi y rhai da ond bychan iawn mewn cyf- 
artaledd. 

Gwelir llawer o enghreifftiau godidog o farddon- 
iaeth alarnadol yn yr Ysgrythyrau Sanctaidd, meg- 
is galarnad Dafydd ar ol Saul a Jonathan, amryw- 
iol rannau o'r prophwydi, ac amryw o'r Salraau, y 
rhai a gawsant eu cyfansoddi mewn cyfyngder a 
thrallod. Ond y cyfansoddiad mwyaf ardderchog 
mewn bod o'r natur yma, mae yn debyg, ydyw 
Galarnad Jeremiah. Yn hon yr ydym yn canfod 



Digitized by 



138 



y prophwyd yn galaru uwch ben adfeilion y deml 
a'r ddinas sanctaidd, yn gystal a chjflwr anrheith- 
iedig gwlad Judea ; ac mae llawer o ddarluniadau 
godidog ac ysplenyddyn cael eu defnyddio ganddo 
ar yr achlysur. 



ENGLYNION- 

{EPIGBAMS). 

Nid ydyw barddoniaeth englynol ym mysg y 
Cymry yn hollawl yr un fath â'r hyn ydyw ym 
mysg cenhedloedd erailL Meddylir os ceir Englyn 
rhwydd a llithrig, wedi ei wneyd yn ol y rheolau, 
ac yn cynnwys darluniad o wrth-ddrych y testun, 
bod bynny yn gymmaint ag a ddisgwylir. Ym 
mysg cenhedloedd eraill ystyrir dywediad ffraeth- 
Iym a nodedig yn un o anhebgorion Englyn. Yr 
Englyn canlynol sydd wedi ennill y gamp mewn 
Eisteddfod, a gellir dywedyd nad oes dim bardd- 
oniaeth ynddo heblaw y mesur : — 

I'R ENFYS, 

u Enpts yn ddilys a ddyd fwyn arwydd 

Fanerawg i'r hollfyd, 
Na yrr Ion unrhyw enyd 
Ddwr barn i orchuddio 'r byd," 



Digitized by Google 



139 



Y canlynol sydd yn debyg i ddull y Groegiaid: — 

YNYS PRYDAIN. 

" Paradwts wemp, prid y son, Eden deg, 
Yn dwyn dail a meillion ; 
O'i hamgylch ogylch, eigion 
Y môr hallt, yw murian hon." 

Y dy wediad ff raethlym yn niwedd yr Englyn uch- 
od sydd yn nodedig o orampus. Ystyrir yr Englyn 
canlynol ym mysg y goreuon yn ein hiaith : — 

PR NOS. 

" Nos dywell yn dystewi caddug 

Yn cuddio 'r Eryri, 
Yr haul yn ngwely 'r heli, 
A'r Uoer yn ariannu *r lli." 

Ond y meddyl-ddrych yn y ddwy linell olaf nid 
ydyw yn perthyn i awdwr yr Englyn, ond y mae 
gyn hyned â dyddiau Homer o'r un lleiaf. 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



POEMS; 



BY THE 



REV. G. EDWARDS, M. A. 

CURATE OP LLANGOLLEN. 



ibi hsec incondita solus 

Montibus et silvis studio jactabat inani. 

Vmo. 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



IjSTEODUCTION'» 



As tbis little yolome is not likely to fall intertîre 
hands of inany persons who are not able to under- 
stand English, and tbere being many wbo have fa- 
youred tbe author with tbeir names as subscriben 
to it not abJe to reap any benefit from the Welsh 
poems, it was therefore found desirable that some 
portion of the collection sbould be in English. — 
Most of the poems in it were written when the 
autbor was very young^ but have since undergone 
sorae alteration as they were revised for the press.. 
He thougbt it might be worth his while to make 
some efFort to rescue from obliyion a portion of his 
early labour, by bringing it thus before tbe public, 
especially those Poems for which Medals and 
Prizes had been awarded at various Eisteddfodau^ 
He is fully aware that tbe present day is not a 
very favourable opportunity to offer any kind of 
Poetry to the world. The age is too scientific tc* 
pay much bomage at the shrine of the Musesj, 
and men are too much given to profit, and too> 
much the slaves of usefulness^ to go and visit 



Digitized by 



144 



Parnassus for the sake of having their senses 
gratified, and their hearts and morals changed 
and mended. It is true that Wales has been for 
ages justly designated the "land of song," and has 
been always in high repute as the abode of the 
Muses, and seat of the Bards; and even to the 
present time, T am happy to say, she has some 
claim to this honourable distinction. One is, how- 
ever, surprised that so little of her Poetry has made 
its way into any other language, besides the ancient 
Janguage of the country, and that almost all her 
Bards have been content to range within the nar- 
row limits of their own rocks and mountains. 

It is generally admitted that the aspect of a 
country often forms a sort of index to the character 
of the people. We are not, therefore, to be sur- 
prised if the sublime and majestic scenery of Wales, 
especially the Northern part of it, should in no 
small degree assist to excite poetical ideas, and 
form sublime conceptions in the minds of those 
who are conversant with them. For in a country 
filled with so many sublime objects the minds of 
the inhabitants must become gifted as by inspira- 
tion, and are by nature filled with poetical ideas. 
And nature herself teaches the soul to mount on 
the wings of imraortality, and aspire after things 



Digitized by Google 



145 



higher than those of earth, by the assistance of 
those ohjects that surround her; and the mind is 
formed and trained from the beginning, as it werc 
to converse with sublimity and terror. Hence in 
Wales, as in ancient Greece, every hill and valley, 
every fountain and stream, are haunted by imagi- 
nary beings, and fancy has peopled her forests and 
dingles with a great number of fairies and elves. 
Therefore we are not to wonder if the votaries 
of the muses be here numerous, and if Snow T don 
and her crystal streams almost rival Parnassus and 
Helicon. 

One eminent writer says, that " poetry makes a 
principal amusement among unpolished nations; 
but in a country verging to the extremes of refine- 
ment painting and music come in for a share." 
This raay account for the apathy shewn towards 
any work of this nature at present; for men, as they 
are further removed from the simplicity of their 
original state, become less and less the admirers of 
poetry. And in Wales at present, religious dissen- 
sions, and political animosities, are likely to get the 
better of that love of harmony and song so much 
fostered and cherished amongst our forefathers. 
If the reader were to form an opinion of the whole 
of this volume from the following poems alone, he 

K 



Digitized by 



146 



would not perhaps be able to do it justice. But 
let him read both parts before he passes any judg- 
ment upon it, and form his opinion of the merit or 
demerit of the whole. The autbor feels sure that 
there can be nothing in this little work to give of- 
fence to any one; and if it do not contain much 
calculated to please and gratify the reader, it con- 
tains nothing that can possibly hurt or give him 
pain. And one great principle, he trusts, has not 
been lost sight of throughout, the good of man and 
the glory of God ; and if this be attained even in 
the smallest degree, he will rest satisfied that he 
has been amply rewarded. 



Digitized by Google 



147 



LINES 

READ AT THE LIYERPOOL EISTEDDFOD, 1841. 

Hail land of Cambria ! where in days of yore, 
Thy ancient Bards unyeiled their mystic lore, 
Whose strains diyine immortalized thy name, 
And taught the hills to chant thy heroes' fame. 
Time of oppression, with his iron hand, 
And civil war, when riding o'er thy land, 
Stifled not thy muse, nor hush'd thy charming 
lyre, 

Bat Bards and Minstrels fann' d the sacred íire. 
Some high Parnassus, 'midst thy distant hills, 
Some crystal stream, that rolled her murmuring riils, 
Were found as nurses to the sons of song ; 
And bade the rocks their dying notes prolong. 

In ages past, when from the western main, 
Rome 's mighty legions coyered Albion 's plain ; 
The hills and yallies rang with piercing cry, 
And shouts of warriors rent the starry sky ! 
When Caesar 's legions and Paulinus' 1 band 
Thy cities stormed, or wrapt in flames thy land ; 
The Muse e' en then, armed heroes 'gainst the foe, 
And mourn'd the fallen and slain in strains of woe ! 

1 Paidinus* band. — Suetonius Paulinus, was Prefect of 
Britain, under the Roman Emperor Claadìus. He conquered 
the Island of Anglesey, and quelled a general reyolt headed 
by Boadicca. 



Digitized by 



148 



O 'er hill and dale, now every where we trace, 
Some marks of struggles tbat marr 'd our country » 

face. 

Like shatter 'd yessel, which returns from far 

Safe to the port from elemental war, 

There rides in safety from the tempest's roar, 

And stormy wind, though oft their sport before ; 

Such, dear Cambria, long has been thy fate, 

When once thy sons had lost the helm of state. 

Here ancient Mona did her sons deplore, 

And Morva Rhuddlan' stream'd with barbarous 

There Anron's straits 2 , like CEta's 3 pass of old, 
Saw other Spartans guarding every hold. 
Now every tower and demolish'd wall, 
The mossy column, and deserted hall, 

1 Morca Rhuddlan.—This celebrated marsh is situated 
between the village of Rhaddlan and the sea, and has beeu 
the scene of many a hard fought battle ; of which the most 
renowned is that between Offa, King of Mercia, and Caradoc 
of North Wales, which terminated in the slaughter of tbe 
latter, and his brave army. Those whoescaped the sword 
perished in tbe fatal marsh, from the influî of the tides. Frojn 
this disastrous occurrence we may date the origin of that 
mournful lament, yet extant, called u Morva Rhuddlan." 

•* There Arvons straits. — The Barons of Snowdon, in 
Caernanronshire, were considered the most powerful lords of 
the soil, and their rights and possessions were always the most 
severely contested and the last resigned. 

3 CEta's pass. — The straits or passes of mount OSta are 
called the straits of Thermopylee ; here the brave Leonidas 
with his Spartan band of 300 men, withstood the powerful 



Digitized by Google 



149 



Fill our minds with thoughts of great renown, 
Since Cambrian M onarchs wore the imperial crown. 
Those days of grief and sorrow now are o 'er, 
The trumpet 's blast disturbs the hills no more; — 
Peace and contentment smile on all around, 
And make the Cambrian love his native ground. 
The hills, the mountains, and the rapid stream, 
Afford the poet far a nobler theme, 
Than fleets approaching to his craggy shore, 
And plainsand mountains drench'd byhuman goreî 
Or soar, in thought, beyond the orb of day, 
And where the planets wheel their mazy way ; 
And trace the marks and footsteps of the storm, 
The whirlwind 's chariot, and the light'ning 's form. 
The Bardic standard, now we see unfurl'd, 
In modern Tyre of the western world, 
The Muse reviv'd at Mostyn 's far fam 'd name, 
And Gordovigion 's call stirr 'd the poetic flame. 
This glorious festival of sons of song 
Shali be remembered, by our nation, long. — 
Whilst Ocean 's billows and the Mersey meet, 
And hoary Neptune groans beneath our fleet, 
So long Victoria 's reign and Cambria 's name 
Shall be recorded, on the page of fame. 

army of Xerxes with such yigour, that they were obliged to 
retire, wearied and conquered during three successive days. 
But they were at last crushed to pieces, and only one escaped 
the rest together with their immortal leader perished in the 
contest. 



Digitized by 



150 



MUTINY OF THE BOUNTY. 

Retiring Phssbus ruled the inyerted year, 
And gloomy winter now was drawing near, — 
When to the ocean, under Bligh's command, 
The Bounty went, from Britain 's sea-girt land ; 
About to yisit distant coasts unknown, 
Beyond the regions of the burning zone." 
Whilst bounding onward in her speedy flight, 
The land and hilis were soon withdrawn from 
sight; 

And heayen above now shew 'd them where to go, 

Whilst shining brightly on the sea below 

'Till Teneriffe 2 disclosed its giant form, 

Which props the stars, aiid looks aboye the storm. 

The following extracts from the " Yoyage of Captain Bligh," 
written by himeelf, will serve to illastrate the historical allu- 
sions in this poem. 

1 Bummg zone. — " I saw, with much concern, that ît was 
{mpossible to make a passage this way to the Society Islands, 
for we had now been thirty days in a tempestuous ocean. Thus 
the season was too far advanced for us to expect better weather 
to enable us to double Cape Horn ; and, from these and other 
considerations, I ordered the helm to be put a-weather, and 
bore away to the Cape of Good Hope, to the great joy of every 
one on board." 

» 'Till Teneriffe.—" On the öth of January we saw the Is- 
land of Teneriffe about twelve leagues distant, and next day 
being Sunday, came to an anchor in the road of Santa Crnz." 



Digitized by Google 



151 



Far hence they sailed, and westward cleft their way, 
As if pursuing the departing day ; 
Where the Pacific 1 thunders to the pole, 
And mountain hillows 'gainst Americ roll. 
The wind and main were here all enragcd, 
And heayen and earth in conflict seem'd engaged. 
The swelling surges scaled the lofty sky; 
To Neptune 's roar the thunder did reply ! 
-áäolos ruled, and with a stern command, 
He drore the billows to invade the land ; 
Whilst sullen darkness wrapt in gloomy night, 
The face of heayen, and even the source of light. 
The winds abated just to draw their breath, 
Then hurled them onward to the jaws of death. 
They here toiled for many a day in vain, 
Toss 'd by the surges of the boiling main ; 
But yet, at last, from every danger free, 
They gain 'd the Islands of the Southern sea. 

Far on the ocean with his darting ray, 
In beauty and splendour shone the lamp of day, 

1 Where the Pacific.—" We were oíF Cape St. Diego, the 
eastern part of the Terra del Fuego, and the wind being unfa- 
yourable, I thought it more adyisable to go round to the east- 
ward of Staten-land than to attempt passing through Straits le 
Main. We passed New Year's Harbour and Cape St. John, 
and on Monday 31st were in latitude 60° 1 > south. But the 
wind became yariable, and we had bad weather. Storms, at- 
tended with a great sea, preyailed until the 12th of April. The 
ship began to leak, and required pumping every hour, which 
was no more than we had reason to expect from such a conti- 
nnance of gales of wind and high seas." 



Digitized by 



152 



When lo! not distant, 1 Otaheite's land 

Stretch'd out her bays, and shew'd her barren sand. 

And morning zephyrs gently stirred the deep, 

To invite the slumberer from the arms of sleep; 

They gain'd the shore, and crowded numbers came 

To meet the vessel, bearing England 's name ; 

And brought their gifts in crowds from every part, 

To cheer the sailors, and to gladden each heart. 

All things now smile, and dangers threaten no more, 

No billows rave, no angry whirlwinds roar; 

But yet a greater woe was still at hand, 

And seem 'd now hovering o 'er the joyful band j 

For ere Aurora, on the second day, 2 

Had ting 'd the ocean with her earliest ray, 

1 When lo ! not dìstant.—" We disc©vered the Island of 
Otaheite on the 25th, and before casting anchor next morning 
in Matavai Bay, such numbers of canoes had come off, that, 
afier the natives had ascertained we were friends, they came 
on board, and crowded the deck so much, that in ten minutes 
I could scarce find my own people." 

s For ere Aurora, on thesecond day. — " Hitherto the voy- 
aje had advanced in a course of uninterrupted prosperity, and 
had been attended with circumstances equally pleasing and 
satisfactory. Bat a very different scene was now to be dis- 
closed ; a conspiracy had been formed, which was to render all 
our past labour productive only of misery and distress." 

" Just before sun-rise, on Tuesday morning, while I was yet 
asleep, Mr. Christian, with the master at-arms, gunner's mate, 
and Thomas Burkitt, seaman, came intomy cabin, and seìzing 
me, tied my hands with a cord behind my back; threatening 
me with instant death if I spoke or made the least noise." 



Digitized by Google 



153 



When gloomy darkness, in her sable robe, 
Yet held her sceptre over half the globe, 
Grim-visaged discord 'mongst the sailors fell, 
And then the furies summon 'd up from hell ! 
Toffoa 's cliffs 'came vocal at her sound, 
And hills of Kotoo, with the shores around. 
They then forsook the gloomy abode of night, 
And sought the Bounty, in their rapid flight : 
And Christian's heart at once they iilled witli 
ire, 

And made like furnace of devouring fire; 

And in his rage, with hasty steps, he ran 

Down to his comrades, and reveal 'd this plan : — 

" Ye British sailors, known both far and near, 

Throughout the world, to these my words give ear ; 

We are now in safety from the angry deep, 

And now our captain lies oppressed by sleep ; 

Come then, my lads, and take the ship 's command, 

And banish him to die in yonder land. 

Now is your time, — and now for you and me, 

To come our own, and be henceforward free." 

This offer pleased, — and all, on mischief bent, 
With approbation uttered their assent. 
Great tumult rose, the ruffians seized their arras, 
And ocean 's billows trembled witìi alarms. 
Then rushing down, these, with their ruthless 
bands, 

With many a curse, made fast the captain 's hands. 

He called for mercy, — but in vain, he fell 

Like helpless victim, 'mongst the hounds of hell ; 



Digitized by Google 



154 



" Ah ! this base treatment," so they heard him say, 
u Is my reward for toiling night and day ! 
When like a father I protected all, 
And bronght you safe from many a threat'ning 
squall: 

When whirlwinds roar'd, and heayen denied her 
light, 

You oft I rescued from eternal night ; 
When tempests rayed, and howl 'd round distant 
lands, 

I kept you safe, bound with aifeetion's bands. 
And could you now e'en look with smiles on me, 
Thrown to the monsters sporting in this sea ! 
Or wafted o 'er, and cast on yonder land, 
There slain and quarter 'd by barbarian 's hand. 
Heayen 's sure yengeance, and his wrath, Oh ! 
dread, 

To hurl his arrows 'gainst your guilty head ; 

See justice also, already on the wing, 

Against you coming from my country and King." 

He nougbt ayaii'd, their hearts were turn'd to steel, 

And in their fury they forgot to feel ; 

They still persist, and so the crew divide, 

A nd part is hurried 1 o 'er the yessel 's side, 

And with their captain put into the boat, 

And cast adrift on ocean 's plain to float. 

1 And part is hurried o 'er. — " The officers and men being 
•in the boat, they only waited for me, of which the master-at- 
anns informed Christian, who then said, " Come, Captain 
Bligh, your officers and men are now in the boat, and you 



Digitized by Google 



1S5 

Their sad disaster, and their tale of woe, 
The many toils they had to undergo, 
When left alone to trust their fragile bark, 
And brave the billows with their little ark, 
And cross the boundless waste which open'd before, 
No land in view, nor far inviting shore, 
Who can describe ? when like some distant speck, 
Their boat was seen, or fragment of a wreck, 
The tempest's sport, and threat'ned by every wave, 
When hov 'ring doubtful o 'er a watery grave. 
The mutineers, on the other hand, 
Turn'd from their course, and sought the distant 
land; 

Whilst shouts of joy ascended to the sky, 
" Hnzza for Otaheite/ , was their ciy. 
Thus were they parted, ne'r to meet again ; 
But yet the rebels, Christian and his men, 
By Heaven's all-seeing eyes were sought and 
found, 

Though hidden in distant land, with boundless sea 
around. 

must go with them ; if you attempt to make the ìeast resist- 
ance, you will instantly be put to death and without further 
ceremony, I was forced over the side by a tribe of armed ruf- 
fians, where they untied my hands. Being in the boat we 
were veered astern by a rope. After having been kept some 
time to make sport for these unfeeling wretches, and having 
undergone much ridicule, we were at length cast adrift in the 
open ocean." 



Digitized by Google 



156 



THE STORM. 

TThia Poem is an imitation of anotiier in Welah, on tìie same aubject, 
to be found in tbla Collection. 

When fair Aurora had chas'd the dusky night, 
And tinged the mountains with her morning light ; 
The Sun advanced, to dart his earliest ray, 
Through clouds and yapours gathering in his way. 
The morn emerging from the lap of night, 
Smii'd o'er the land, and streak'd the sky with light ; 
Whilst nought predicted of the stormy noon, 
And gloomy tempest, that would foliow soon. 
The sailor 's hark began to plough the main, 
And from his hut forth hied the industrious swain ; 
Calm was the ocean, and the sky serene, 
And smile of joy o'erspread the quiet scene. 
A faithful picture of this world below, 
Where smiles and sunshine end in grief and woe. 
For soon the wind, with bold, imperious sway, 
Veered to the region of the rising day ; 
And from the hills did loudei murmurs rise, 
Whilst leaves and straw were scattered to the skies. 
Dark clouds and vapours clad the mountains 'round, 
And howling notes made distant shores resound» 
Ere long the rain rush'd from the angry sky, 
And raging whirlwinds drove the clouds on higb. 
The stately forest, and its timber, groan'd, — 
The obstructed blast in distant vallies moan'd ; 



Digitized by Google 



157 



Tühe beasts for shelter îeft the naked plain, 
And birds «ought refuge from the wind and rain. 
The forky lightning cleav'd the impending night, 
And rent the darkness with a rapid flight. 
The streams with murmur from the mountains roll'd, 
And to the ocean, in their fury call'd; 
The ocean answered, from the distant shore, 
And trembling yallies heard the billows roar. 
And hoary Neptune shook his prison of sand, 
And threaten'd to mingle the ocean and the land. 
Wave after wave seem'd, in pursuit, to fly, 
And angry billows scaî'd the lofty sky. 
The great commotion found a ready way 
To dark recesses, far from light of day ; 
Through all the regions of the silent deep, 
And gloomy caverns, where the billows sleep, 
Confusion reigned, with awe and silent dread, 
And Nereus trembled on his craggy bed. 
The sailors cried, their vessels on the wave 
Were rushing headlong to the yawning grave; 
Some found a refuge, driven to distant shore 
Before the whirJwind, and the tempest 's roar, 
Whilst others sank, when just in sight of home, 
No more the sea and distant climes to roam. 
Death spread his banner, and with horror reign'd, 
From shore to shore, and all to him obey'd. 

The clouds above pour'd down their watery store, 
And mountain torrents drown'd the meadow* o'er; 
And foaming rivers deluged wide the plain, 
Like ancient Nilus, fill'd by AfFric's rain. 



Digitized by 



L58 



Their banks and bridges, carried far away, 
Own'd their subjection to the torrent 's sway. 
The raging ocean, roaring loud from fer, 
And dismal sound of elemental war, 
Spread gloom and horror every where around, 
And great commotion shook the solid ground. 
The King of heayen, payilion'd in the clouds, 
Whom gloomy darkness, with its curtains, sbrouds, 
Let loose the elements, then wind and rain 
Rush'd on the land, and toss'd the angry main. 
At his command, tbe heayens with thunder groan, 
The sea, the air, and all his mandate own ; 
The impetuous winds, which in their chambers sleep, 
By him are roused, and stir the angry deep. 
Despair and borror reign in every place, 
And death appears in the sailor 's face. 
But he again brings back the shining day, 
When nature smiles — and makes the world look gay. 
The storm is hush'd to silence at his word, 
The sea is calm, the wind obeys his Lord. 

And thus in all the assaults and troubles of life, 
Through yarious scenes of tumult and of strife, 
God leads us on, until the storm is o'er, 
Proyides us shelter, whilst the whirlwinds roar j 
And then conyeys us to a peaceful rest, 
Where angry storms no more our homes infest. 
He rides triumphant in the tempest's car, 
And guides the course of each revolving star; 
And at his word the lofty mountains bend, 
Heaven 's distant regions down his arrows send ! 



Digitized by Google 



150 



And nature trembles obedient at his call, 
And sends his tidings far from pole to pole. 
Whiltt all above, beneath, around, below, 
Tell man to reverence Heayen's eternal law. 



ELEGY 

TO THB MEMORY OP THE LADIES OF LLANOOLLEN. 1 

The setting sun had now withheld his light, 
And half the globe was wrapp'd in silent night; 
The weary swain forgot his toil in rest, 
And sullen care was banish'd from his breast ; 
Whilst silence reigned, and nature 'self seem'd dead, 
And every hill to nod its drowsy head; 

1 Llangollbn is situated in a beautiful and romantic 
valleŷ, about 24 miles fromi Chester up the river Dee, and is 
almost surrounded by mountains. The town and neighbour- 
hood have deservedly excited the attention and admiration of 
a vast number of strangers and visitors, who crowd to the 
place during the summer months. And one of the chief at- 
tractions of this romantic spot during a great part of the last 
century was the residence in it of the " Ladies of Llangollen," 
as they were styled. These were " Lady Eleanor Butler, and 
Miss Ponsonby," who came to the place about the year 1779, 
and secluded themselves from the world in this beautiful re- 
treat. They resided at a cottage called " Plas Newydd," close 
to the town, at the east end of it. They purchased the do- 
main, and built the house, and adorned it something similar 
to what it now is ; and planted and decorated the grounds 
which surround it. Their fame reached far and wide, and the 
place during their lifetime, was overwhelmed with visitors, 



Digitized by 



160 



Tbe monntain stream forgot her dismal roar, 
And slumbering eddies murmur'd 'round tbe shore: 
When far from men, beneatb a lonely tree, 
Where through the vale glides down the sacred 
Dee, 1 

and their residence filled with offerings and presents- And 
though singular in some rospect, they were remarkably cha- 
ritable to the poor, and the friends and benefactresses of all 
aronnd them ; and their loss is greatly felt to this day in the 
neighbourhood. Their old residence is still visited by great 
number of strangers wbo come to the vale of Llangollen, 
owing, no doubt to the fame and renown of its old possessors : 
for there is nothing either picturesque or interesting in the 
ap]>earance of the place itself. The house is covered inside 
and out with carved wood, and most of the windows are or- 
namented with painted glass. The entrance and windows 
have been formed after the manner of ancient religious houses, 
and are decorated with various cairings. Nearly opposite the 
south door of Llangollen Church, there is a triangular gothic 
column of freestone erected to the memory of these ladies, and 
a respected domestic belonging to them named " Mary Ca^ol. ,, 
From the inscription upon this monument I fìnd that they 
lived together in this valley for more than half a centnry in 
uninterrupted friendship, both the admiration and delight of 
a very numerous acquaintance. Lady Eleanor Butler died in 
the year 1829, having attained the advanced age of 90. She 
was the daughter of the sixteenth, and sister of the seven- 
teenth Earls of Ormonde and Ossory, in Ireland, and aunt to 
the late, and present Marquess of Ormonde. Miss Ponsonby 
did not long survive her beloved friend and companion, for 
she also died in 1831, at an advanced age. 

1 Sacred Dee.—Thìs river was considered in ancient times 
as sacred, and supposed to reveal the future by its tides, and 
tl>e changes of its channel, which often occurred without any 



Digitized by Google 



161 



A lonely poet began this doleful song, 

Whilst winding vales rehears 'd his notes along. 

" O ! Muse of Cambria, come inspire me, 
And tune my harp to songs of woe," said he, 
" Well may my mountains threat the starry sky, 
And lofty hills the furious storms defy ; 
And summer sun may yet restore the day, 
When this our yalley will appear gay ; — 
But these, alas ! can give delight no more, 
For we are doom'd, in sorrow to deplore, 
The end of those who cheer'd each drooping heart, 
Whom cruel fate did from onr valley part ; 
Pride of Llangollen, — even the murmuring rills 
Your death bemoan ! amidst the lonely hills ! 

Methinks I see you oft along the vale, 
Or hear your accents wafted by the gale. 
But ah ! your fate is whispered by the breeze, 
And told in silence by the leaÜess trees ! 
And sullen gloom is brooding o 'er my land, 
The flowers withered, — touch'd by fatal hand. 
Lo ! what a change, where once the rural lay, 
And notes divine, prolong'd each happy day. 
Now lamentations, where the Cambrian lyre 
Once fill'd each bosom with celestial fìre. 

apparent cause. Giraldus Cambrensis, who was Secretary to 
King Henry the Second, and accompanied Archbishop Bald- 
wyn into Wales, in the year 1187, is the first who informs us 
of these mysterious occurrences. Spencer, Drayton, and Mil- 
ton, make mention of the presaging qualities of this river, and 
allude to the holy character it long maintained. 

L 



Digitized by Google 



162 



When all the youth danced in the fîrst of May, 
And rustic sports hail'd each auspicions day ; 
Their hearts now melt in elegies of woe, — 
From every eye, incessant tears flow ! 

The pensive swain forgets his daily toil, 
And rast consumes the ploughshare in the soil î 
The shepherd also in driving out his flock, 
Oft sits to weep, beneath a lonely rock, 
When thinking with himself how often before 
His wool they bought, to clothe the neighbouring 
poor ! 

Such as the moon beneath the shades of night, 
All other objects cheering with her light, 
Or as the rose, among the inferior flowers, 
Adorned in purple, and bathed by vernal showers, 
So these in fame and every grace divine, 
The rest surpass'd — in them did all combine. 
Their pleasure was, to afíbrd distress, relief ; 
And others' woes to them proved greatest grief. 
By orphans mourn'd, by weeping children blest, 
They sleep in silence on their mother's breast. 

The winter months shall vanish soon away, 
And spring return, to balance night and day ; 
The leafless forest shall be clothed again, 
And flowery grass shall cover hill and glen ; 
From distant parts, shall numbers, as before, 
Amongst us come, our country to explore; 
But nothing can disturb their peaceful rest, 
Whilst mountain turf lies lightìy on their breast. 



Digitized by Google 



163 



But ak ! their spirits left the prison of clay, 
And soar'd to regions of eternal day ; 
Where in repose, araidst the heavenly throng, 
They join the myriads in the endless song; 
And morning dews attracted to the place, 
Wherein they lie, point out the hallow'd space." 

So sung the Bard, whilst to his mournful strain 
The stars were listening, from the liquid plain ; 
The moon in silence, also, sailed along, 
As if she dreaded to disturb his song ! 
And when he ceas'd, he slept, and naked stone 
Served for his pillow — to await the dawn. 



A VISIT 
TO THE VALE OF LLANGOLLEN. 1 

The summer sun adorna each happy day, 
And hills and mountains now appear gay ; 
I leave the bustle and clamour of the town, 
And seek retreat in country of great renown ; 
To Cambria's hills I fondly bend my way, 
Where nymphs and fays by crystal fountains 
play. 

Sweet nature here does her charms unfold, 
Though not with perfum'd gales and sand of gold,, 

i See Note, page 159, 



j 

Digitized by Google 



164 



But hoary mountains are the country 's pride, 
And smiling yales take shelter by their side. 
Here in peace, a stranger to my care, 
I rove alone, and sport in pure air; 
And trace the steps of many a wintry storm, 
'Mongst rocks and mountains of majestic form. 
The hanging cliíF — the half-demolish'd wall, — 
The lonely cottage — and deserted hall, — 
The winding valley — and the murmuring stream, — 
The mountain's blush 'neath Phsebus' parting 
beam, — 

Have all their charms and beauties strange to me, 
As here I sojourn by the sacred Dee. 

Oh ! beauteous vale ! I love thy calm retreat, 
The enchanting scenes on every hand I meet, 
Are pages ample in nature 's book divine, 
Where nature 's God is traced in every line. 
From hill to hill I wander with delight, 
And see the morn throw oíF the bands of night ; 
And then again, see evening 's sullen shade 
Make nature 's wonders from my vision fade ; 
And thus I learn how earthly bliss and woe, 
Each other follow — as they come and go. 
What hand divine hath piled these mountains 
round, 

And caused his wonders here to abound ! 
What beauty and order every where prevail, 
From mountain 's height to far retired vale ? 
And each is adding to the other's charm, 
Like costly bracelet round a snowy arm. 



Digitized by Google 



165 



But bloody contests 1 once disturbed this vale, 
And shouts of warriors burden'd each passing gale, 
When kings of old and heroes of renown, 
Found oft at stake their country and their crown ; 
Their bloody plain is wrapp'd in silence now, 
The warriors yanish'd from the distant brow. 
No longer Henry, 2 with his troops from far, 
The Berwyn raountains turns to scene of war \ 

1 The Berwyn Mountaîns on the south side of Llangollen 
Vale, forming a kind of boundary for this part of North 
Wales, have heen the scene of many a bloody contest, and 
here the sons of Cambria often successfully opposed the en- 
croaching armies of their Saxon inyaders. 

* Henry II. being exasperated at the Welsh, on his return 
from Normandy, led a powerful army against them, selected 
from all parts of his extensive dominions in Normandy, Flan- 
ders, Anjou, Gascoine* and England.' And having heard of 
some darìng inroads made by the inhabitants of North Wales, 
he early in 1165 put himself at the head of his chosen army, 
and adyanced towards that part of the country, resolying to 
put all the inhabitants to the sword without mercy. He him- 
self adyanced as far as Oswestry ; and haying encamped there, 
dispatched a body of men to try the passes of the Dyke and 
Ceiriog. These were put to the sword near Castell Crogen, 
now Chirk Castle, and buried in the Dyke. Afterwards the 
king himself moved towards the Dyke with his whole army, 
and pushed on a party to the foot of the Berwyn. But 
whilst he and his forces were engaged in clearing the banks 
of the river Ceiriog, to preyent his troops falling into the am- 
buscade of the enemy, an attempt was made to surprise his 
vanguard, which brought on a bloody engagement, wherein 
many fell on both sides. But Henry 's troops were victori- 
ous, and making good the passage of the riyer, they adyanced 



Digitized by Google 



166 



Nor Owen comes, who stood in battle array, 
'Till conquest smil'd and closed the doubtful day, 
Now many a hero lies without a name 
To shew the spot, or to record his fame ; 
Beneath this sod, in peace his ashes rest, 
Whilst thoughtless strangers trample upon his 
breast. 

Here ancîent Bards 1 once touch'd the enchanting 
lvre, 

Roused martial spirit, moved by heayenly fíre, 
And taught the mountains to rehearse their song, 
Whilst distant echo brought their notes along. 
The Muse is hush'd — the Bard is heard no more 
To chant his verses to the torrent's roar; — 

up the Berwyn Mountains. In the mean time Owen Gwyn- 
edd, and the other Welsh Princes, had adyanced with their 
anny from Corwen, and had taken a strong position on the 
frontier ridge. A field-work and entrenchment are still yisihle 
on the Mountain over Llangollen, where probably the Welsh 
forces, under Owen Gwynedd and his allies, were stationed. 
The English were at last obliged to retreat, with very consi- 
derable loss in men, horses, and warlike stores, leaving the 
Welsh masters of the field. See Warrington, Pennant, 
Wynne, &c. 

1 All the Celtíc Bards were esteemed unrivalled in their 
poetical compositions. The time they spent to study the hu- 
man heart, and their power to raise or calm the passions, ren- 
dered them expert in the arts of guiding the multitude, and 
awakening in their breasts what emotions they pleased. There 
are ample testimonies which may serve to prove the celebrity 
of Britain as the seat of the Muses, many ages before the Chris- 
tian era. 



Digitized by Google 



167 



Calm is the valley — and quiet is the scene, 
And all about is full of joy serene. 
The days of sorrow and mourning now are o 'er, 
When war and tumult raged from shore to shore. 

These scenes pîease daily, and are ever new, 
Atid though ne 'r change, they always charm the 
view. 

Eglwyseg roclis 1 look all majestic still, 
And Castell Dinas 2 frowns from yonder hill ; 
Wheredwelt Myfanwy, 3 once the beauty of Wales, 
By all admir'd through her hills and vales. 

1 Eglwyseg rocks add not a little to the magnifìcent scen- 
ery of Llangollen Vale. They run up to the right of a valley 
of the'same name, and contain many astonishing precipices, 
dÌYÌded into numberless parallel strata of white limestone, 
tier upon tier, and large yew-trees often springmg up from 
the clefts. One of the principal of them is called "Craig 
Arthur." That at the end of the vale, caHed " Craig y For- 
wyn," is bold, precipitous, and terminates with a vast natural 
column. 

* Castell Dinas Brân, generally called Crow Castle, is one of 
our primitive Welsh Castles, and stands to the north side of 
Llangollen, on the summit of a hill resemhling an apright cone. 
The remains of this once impregnable fortress are now almost 
without form. Some suppose it to have been built by the 
Britons, before the Roman invasion, and it was the residcnce 
of Eliseg, prince of Powis, about the year 600. Madog ab 
Gruffydd Maelor, who founded the Abbey of Valley Crucis, 
and who was the grandson of Owen Gwynedd, prince of Nojrth 
Wales, resided here about the year 1200. 

* Myfanwy Fechan, a celebrated beauty, inhabited this castle 
in the year 1390. She was a descendant from the house of 



Digitized by Google 



168 



Her presence raight the Delian 1 band adorn, 
Her face add lustre to the early morn, 
To her the Bard pour'd forth his amorous lay, 
Whilst at her gate he watch'd the dawning day. 
The nightly dew descended on his head, 
The moon and stars their lustre 'round him shed ; 
But she, whose words surpass'd the dew of night, 
And from whose eyes the stars withdrew their 
light, 

Deign'd not to look on Howel bath'd in tears, 
But barr'd her heart with scorn, and closed her ears. 
Though now her beauty, her glory and her name, 
Are kept and honour'd by her lover 's fame. 

High up the yale, where rolls a crystal stream, 
In pensiye sadness, like a hermit 's dream, 
You see the Abbey, 2 — whence in days gone by, 
Went many a prayer to the bending sky. 

Tudor Trevor, and her father probably held the castle undçr 
the earls of Arandel, Howel ab Ëinion Llygliw, a celebrated 
bard at that time, addressed a very pathetic ode to her, which 
is still extant, wherein he highly extolls the lady's charms and 
beauty, and bitterly bewails his own misfortune at not being 
able to gain her affections: — the following lines are in it — 

" Though harrl the steep ascent to gain, 
Thy stniles were harder to obtain." 

1 Diana was called Delia, because she was born in Delos. 

a Valle Crucis Abbey, or Monachlog Llan Egwest, is so- 
lemnly situated at the foot of a lofty mountain, in the upper 
part of Llangollen vale. It was built in the year 1200, and 
dedicated to the Yirgin Mary, and belonged to a commnnity 



Digitized by Google 



169 



For there devotion, in her lonely cell, 
Far from the world found her delight to dwell. 
The swelling anthem there is heard no more, 
But 'round the walls the dismal whirlwinds roar ; 
And evening hreezes 'mongst the ruins moan, 
Which sing their dirge in deep and solemn tone. 
Though superstition, with her magic wand, 
That once in fetters bound our happy land, 
Has long departed, — like some bird of prey, 
Before the splendour of the lamp of day ; 
She hovers 'round — and spreads her gloomy 
wing, 

Whilst bats and owls for ever to her cling. 

of Cistercian Monks. The situation of this pictaresque roin 
is secluded and beautiful, and reminds one of what sages, and 
men tired of the world and its busy scenes, have often so ar- 
dently desired, a peaceful habitatien, far away from the tumult 
and bustle of mankind, where they might meditate upon the 
attributes and works of God, live unseen and unknown, and 
die unlamented. 

" I know of no place in North Wales," says Mr. Pennant, 
in describing the vale of Llangollen, " where the refined lover 
of picturesque scenes, the sentimental or the romantic, can 
give a fuller indulgence to his inclination. No place abounds 
more with various rides or solemn walks. From this central 
spot, he may, as I have done, visit the seat of Owen Glyndwr, 
and the fine vallies of the Dee to its source, beyond the great 
Llyn Tegid ; or pass the mountains to the fertile vale of Clwyd, 
or make the tour of Wrexham. Among the walks on the 
banks of the Dee, the venerable remains of the Abbey, and the 
arduous ascent of Castell Dinas Brân, are so engaging, that 
I believe no traveller of taste will think a repetition of them 
tedious." 



Ôigitized byG00gIe 



170 



She still looks on to gain her ancient seat, 
And bring the country prostrate at her feet. 
O ! Cambria arm, and stand against the foe, 
Be not like Ephraim arm'd with nseless bow ; 
But let thy sons united come and stand 
'Round Britain's Church, which lights thy moun- 
tain land. 



Digitized by Google 



SUBSCRIBERS. 



Right Beverend the Lord Bishop of St. Asaph, 7 copies 

Right Reverend the late Lord Bishop of St. Asaph, 7 copies 

Very Reverend the Dean of St. Asaph, 7 copies 

Joseph Ablett, Esq. Llanhedr Hall, 2 copies 

Joshua Allen, Esq. Wenffrwd, Llangollen 

Miss Andrew & Miss Lolley, Plasnewydd, ditto, 2 copies 

Right Reverend the Lord Bishop of Bangor, 7 copies 

Sir R. B. Williams Bulkeley, Bart. M.P. Baronhill, 6 copies 

Very Reverend the Dean of Bangor, 2 copies 

Rev. R. M. Bonnor, M.A. Rhuahon, 2 copies 

Rev. T. B. Ll. Browne, M.A. Flint, 2 copies 

Rev. R. Briscoe, D.D. Whitford 

Rev. £. L. Barnwell, M.A. Ruthin 

Rev. R. O. Burton, M.A. Minera Hall 

Miss Burton, ditto 

Miss A. Burton, ditto 

Rev. Thomas Browne, Curate of Uanferres 

Rev. T. B. Browne, B.A. Curate of Rous, Yorkshire 

Richard Briscoe, Esq. Wrexham 

C. D. Browne, Esq. Solicitor, Wem, Salop 

Venerable Archdeacon Clough, Mold, 7 copies 

Rev. W. Cleaver, M.A. Precentor of St. Asaph, 10 copies 

P. D. Cooke, Esq. Gwysaney Hall, 7 copies 

Hyde John Clarke, Captain, R.N. Llangollen, 4 copies 

Rev. A. F. Chatter, M.A. Rector of Nantwich 

Misses Chilton, üpper Parliament St., Liverpool, 2 copiea 

Mr. T. Catherall, Bookselíer, Chester, 12 copies 



Digitized by 



172 



Rìght Reverend the Lord Bishop of St. David's, 5 copies 
The Right Hon. Lord Dinorben, 6 copies 
Rev. Walter Davies, M.A. Llanrhaiadr yn Mochnant 
Rev. Robert V. Dixon, M.A. Fellow & Tntor, Trinity College, 
Dublin 

Rev. David Davies, Rector of Llanarmon Dyffryn Ceiriog 

Rev. John Davies, M.A. Llanrhos, near Conway 

Rev. John Davies, M.A. Llanddoget 

Rev. Morgan Davies, M.A. P.C. St. Mark*s, Northop 

Rev. Wìlliam Davies, B.A. P.C. Miaera, 2 copies 

Rev. Jenkin Davies, Curate of Mold 

Rev W. G. Davies, P.C. Brymbo, 2 copies 

Rev. £van Davies, M.A. Curate of Holywell 

Rev. Davies, Derwen 

William Calveley Davies, Esq. Pembroke Place, Liverpool 

Miss Davies, Grocer, Llangollen 

Mr. George Davies, Draggist, ditto 

Mr. Thomas Davies, Fennel Street, Manchester, 15 copies 

Mr. D. Davies, Relieving Officer, Corwen 

Mr. Evan Davies, Cefn Mawr 

Rev. R. W. Eyton, M.A. Llangollen, 12 copies 

Rev. Edward Edwards, Curate of Wresham, 2 copies 

Rev. J. D. Edwards, B.A. Rhosymedre, 3 copies 

Rev. D. M. Evans, Cnrate of Llanyblodwel 

Rev. D. Edwards, M. A. Cnrate of Oanrwst 

Rev. John Evans, B.A. Pentre Yoelas, 2 copies 

Rev. David Evans, P.C. Aberaeron 

Rev. Edward Edwards, M.A. Bettws Gwerfil Goch 

Rev. Thomas Evans, Yicarage, Cilcen 

Rev. Evan Evans (Ieuan Olan Geirionydd) Ince, Chester 

Owen Evans, Esq. Ty*n y Coed, near Pwllheli 

Thomas Ellis, Esq. Solicitor, Pwllheli 

Mr. Wm. Edwards, (Owüym Padam) Llanberis, 20 copies 

Walter Eddy, Esq. Cyssylltau, near Llangollen 

Daniel S. Evans, Esq. St. David's, College 

Miss Eccles, Hasslington, Cheshire, 2 copies 



Digitized by Google 



173 



Mr. Thomas Edwards, Parish Clerk, Corwen 

Thoraas Ellis, Esq. M.D. Caerwys 

Miss Mary Anne Eccles, Everton, Liverpool 

Mr. Thomas Edwards, Sun Inn, Trefor 

Mr. Wilüam Edwards, Talbot, Llangollen 

Mr. John Evans, Tailor, ditto 

Miss Edwards, Tŷ Isaf, near ditto 

Mr. David Evans, Taüor, ditto 

Mr. Robert Evans, Carpenter, ditto 

Mr. John Ellis, Rhosymedre 

The Right Hon. Viscount Fielding, Downing, 7 copies 
Rev. W. Francis, M.A. Audley, Staffordshire 
Miss Foster, Eldon Place, Tranmere 
Mr. Richard Foulkes, Maltster, Llangollen 

Sir Stephen R. Glynne, Bart. M.P. Hawarden Castle, 3 copies 

Lady Charlotte Guest, Dowlais, 5 copies 

J. H. Gandell, Esq. Berwyn House, Llangollen, 6 copies 

T. T. Griffiths, Esq. Surgeon, Wrexham 

Samuel B. Gwynne, Esq. Surgeon, Wem, Salop 

J. K. Godfrey, Esq. Llangollen 

Mrs. Griffiths, Holyhead, Anglesey 

Rev. Thomas Griffiths, Yicar of Llanvor 

Sir B. Hall, Bart. M.P. Llanover 
Lady Hall, ditto 

Thomas Harrìson, Esq. Saithaelwyd, 2 copies 

Miss Hall, Old Steine, Brighton, 2 copies 

Edward Hughes, Esq. Pentre 'r Felin, 2 copies 

Rev. Morgan Hughes, M.A. Corwen 

Rev. R. H. M. Hughes, M.A. Llansantffraid yn Mechan 

Rev. A. Hume, LL.D. M.A. Collegiate Institution, Liverpool 

Rev. J. Hughes ( Carn Ingli) Meltham, Yorkshire 

Rev. D. Meredith, near Huddersfleld, ditto 

Rev. Henry Hampton, M.A. St. James', Liverpool 

Rev. O. J. Humphreys, M.A. Llansantffraid Glyn Ceiriog 

Rev. Edward Hughes, M.A. Meliden 



Digitized by Google 



174 



Rev. William Hughes, Curate of Rhuabon 

Mrs. Hodgson, near Cheltenham 

Miss Hughes, High Street, Pwllheli 

Mrs. Hallowes, Eldon Place, Tranmere 

Miss Harrop, Falkner St., LWerpool 

Rev. Thomas Hughes, P.C. Colwyn 

Rev. Griffith Howells, Llangadvan 

Edward Thomas Hughes, Esq. M.D. Mold 

David Hughes, Esq. Surgeon, ditto 

Rev. J. H. Hughes, Independent Minister, Llangollen 

Mr. Hugh Hughes, Bard, Bethesda 

J. B. Herbert, £sq. Jesus College, Oxford 

F. A. Hopkins, Captain, R.N. Llewesog, near Ruthin 

John C. Hallowes, Esq. Eldon Place, Tranmere 

Miss Anne Hughes, Weinar, Llansantffraid Glyn Ceirjog 

Mr. John Hughes, Flannel Merchant, Llangollen 

Mr. John Hughes, jun. ditto, ditto 

Mr. J. W. Hughes ( Edeym o Fôn ) Llanrwst 

Mr. William Herbert, Schoolmaster, Llanferres 

Wilson Jones, Esq. Hartsheath, Mold, 7 copies 
Rev. H. W. Jones, M.A. Llantrisaint, Anglesey, 3 copies 
Robert Humphreys Jones, Esq. Willow House, Wrexham, 
3 copies 

Rev. Henry Jones, M.A. Vicar of Northop, 2 copies 
Rev. John Jones, M.A. Borthwnog, Dolgelley, 2 copies 
Rev. John Jones, M.A. (Tegid) Nevern, 2 copies 
Rev. John Jennings, M.A. Canon of Westminster 
Rev. Walter Jones, M.A. Llansilin 
Rev. D. L. Jones, Gwyddelwern 
Richard Jones, Esq. Bellan Place, Llangollen, 2 copies 
William Jones, Esq. Solicitor, 2, St. Mildred's Court, London 
Mrs. George Jones, St. John's Wood Road, London 
George Turner Jones, Esq. Surgeon, North Dispensary, 
Liverpool 

E. W. Jacques, Esq. Pen y Bryn, Llangollen 
Mr. J. T. Jones, Abercregan, Llangollen, 2 copies 



Digitized by Google 



r 



175 

Mr. W. R. Jones, Keeper of the Atheneeum, LiverpooI, 

20 copies 
Rev. D. James, Kirkdale, ditto 

Rev. John Jones, M.A. Incumbent of Trinity Church r 
Oswestry 

Rev. Hugh Jones, M.A. Vicar of Holywell 
Rev. Edward Jones, B.A. Trefonen 
Rev. Edward Jones, B.A. Curate of Welshpool 
Rev. William Jones, Vicar of Nevin 
Rev. John Jones, Curate of Pwllheli 
Rev. John Jones, M.A. St. George, near St. Asaph 
Rev. R. P. Jones, M.A. Dwygyfylchi, 2 copies 
Mrs. Jones, Walton House, Llangollen 
Mr. William Jones, Mount Pleasant, Llangollen 
Mr. John Jones, Agent, Ruthin 
Mr. Edward Jones, Cornel, near Mold 
Messrs. E. & T. Jones, Booksellers, Lime St., Liverpool, 
20 copies 

Mr. John Jones, Farmer, Llysfai, near Ruthin 
Mrs. Sarah Jones, Llangollen 
Mr. E. S.' Jones, Draper, ditto, 6 copies 
Rev. Thomas James, Incumbent of Netherthong, near Hud- 
dersíleld 

Rev. Lewis Jones, Vicar of Almondbury, Yorkshire 
Rev. Isaac Jones, Curate of Llanedwen, Anglesey 
Rev. Jamps Jones, Llanfair 

Mr. John James (Ioan Meirion) Fountain Place, London 

Mr. Peter Jones (Pedr JDdu) Llanrwst 

Mr. E. E. Jones, Printing Office, ditto 

Mr. Ellis Jones, New Road, Llangollen 

Miss Margaret Jones, Wenffrwd, ditto 

Mr. Edward Jones, Parish Clerk, ditto 

Mr. Edward Jones, Walton House, ditto 

Mr. Thomas Jones, Painter, ditto 

Mr. John Jones, Flannel Merchant, ditto 

Mr. A. Jones, Schoolmaster, ditto 



Digitized by Google 



176 



William Jones, Esq. Record Street, Ruthin 
Mr. John Jones, Parìsh Clerk, Bryn Eglwys 
Mr. John Jones, Cefn Mawr 
Mr. B. Jones, ditto 

Rev. J. W. Kirkham, M.A. Llantysilio, 2 copies 
Mrs. Anne Kenrick, Trefor, Llangollen 

Right Rererend the Lord Bishop of Llandaff, 2 copies 

Rev. J. H. M. Luxmore, M.A. 7 copies 

Rev. David P. Lewis, M.A. Cnrate of Oswestry 

Rev. Evan Lewis, B.A. Curate of Whittington 

Mrs. Lockett, 16, Southampton St., London, 2 copies 

Miss Lockett, ditto, ditto 

Mrs. Litherland, Mount, Liverpool 

T. Lewis, Esq. Jesus College, Oxford 

Edmund J. G. Lockett, Esq. Pen y Bryn, Llangollen 

Edwin Leece, Esq. Wavertree, near Liverpool 

Miss Leece, ditto, ditto 

Rev. J. V. Lloyd, Gresford 

Edward Lloyd, Esq. Rhagatt, 2 copies 

Townsend Mainwaring, Esq. M.P. Marchwiel Hall, 7 copies 
Rev. Richard Macdonald, D.D. Senior Fellow, Trinity Col- 

lege, Dublin 
Rev. Morgan Morgan, M.A. Conway 
Rev. J. Morgan, B.A. Curate of Llanrhaiadr 
Rev. Edward Morgan, M.A. Vicar of Syston 

Mac Intosh, Esq. 2 copies 

Rev. John Mac Intosh, M.A. Curate of Welshpool 
Mrs. Martha Morris, Ty'n y Werglodd, Llangollen 
Mr. William Morgan, Brewer, ditto 
Mrs. Gisborne May, 73, Newman Street, London 
Mr. William Morris, Bookseller, Holywell 
Mrs. Morgan, Llangollen 

Yenerable Archdeacon Newcome, Ruthin, 2 copies 
Rev. Henry Owen, B.A. Llanynys, near Ruthin, 2 copies 



Digitized by Google 



177 



Rev. W. H. Owen, M.A. Rhyllon, St Asaph 
Rev. Hugh Owen, B.A. Curate of Trefdraeth 
William Owen, Esq. Solicitor, Denbigh 
Mrs. Owen, Church Street, Towyn 
Mr. Isaac Owen, Parish Clerk, Llanrwst 

The Right Hon. the Earl of Powis, E.G. 6 copies 

F. C. Phillips, Esq. Rhual, Mold, 7 copies 

Rev. J. Parker, M.A. Yicarage, Llanyblodwel, 3 copies 

Richard Griffiths Parry, Esq. Welshpool, 4 copies 

Sir George Preston, Knt. Upper Gloucester St., Dublin 

Rev. John C. Phillips, M.A. Ty 'n Rhos, 3 copies 

Rev. J. Poole, Llantysilio, Oswestry 

Rev. Richard Pugh, M.A. Mostyn 

Rev. D. Pugh, Vicar of Abereirch, near Pwllheli 

John Purser, Esq. Rathmines Castle, Dublin 

Samuel P. Purser, Esq. ditto 

J. T. Purser, Esq. James' Gate, Dublin 

Mrs. Purser, Rathmines Castle, ditto 

Edward Purser, Esq. ditto, ditto 

Algernon Preston, Esq. Sandymount Park 

Mr. Samuel Pugh, Eagles Inn, Llangollen 

Mrs. Price, Fron, near Mold 

Mrs. Phillips, Hand Hotel, Llangollen 

Miss Amey Phillips, ditto, ditto 

Mr. Thomas Price, Bookseller, Mold 

Mr. Robert Pierce, Schoolmaster, Llangeinwen 

Mr. John Parry, Police Officer, Mold 

Alexander Reid, Esq. Llantysilio Hall, 3 copies 
Charles Richards, Esq. Solicitor, Llangollen, 2 copies 
Robert Roy, Esq. Chester, 2 copies 
Henry Robertson, Esq. ditto, 2 copies 
Rev. P. M. Richards, B.A. Rhosllanerchrugog, 2 copies 
Rev. Thomas G. Roberts, M.A. Rector of Llanrwst, 
2 copies 

Rev. David Roberts, M.A. Llangedwyn 

M 



Digitized by Google 



178 



Rev. G. Ll. Roberts, B.A. Cefn Coch, near Ruthin 
Rev. George Robson, M.A. Erbistock 
Venerable Archdeacon Robinson, D.D. Master of the Temple 
London 

William Jones Rowlands, Esq. Surgeon, Llangollen 
H. G. Robinson, Esq. Solicitor, London 
F. H. Ringwood, Esq. M.A. Trinity College, Dublin 
Hugh Roberts, Esq. Solicitor, Pwllheli 
Rev. Jóhn Roberts, B.A. Llanfwrog 
Miss Roberts, Druggist, Llangollen 
Rev. H. Roberts, B.A. Llanwnda, near Carnanron 
Rev. Richard Richards, Caerwys 
Rev. R. J. Roberts, M.A. Denbigh 
William Roberts, Esq. Lower Sackviüe Street, Dublìn 
Mr. David Roberts, Bookseller, Oswestry, 12 copies 
Mr. John Roberts, Auctioneer, Corwen 
Mr. Edward Roberts, Draper, Denbigh 
Mr. Owen Rowlands, (Äledo Fôn) 1, Copthall Buildings, 
London 

Mr. Samuel Roberts, Butcher, Llangollen 

Mr. William Roberts, Bookseller, Llangefhi, 3 copies 

Miss M. Roberts, Allt y Celyn 

Mr. Robert Saunderson, Prînter, Bala, 10 copies 
William Smart, Esq. Surgeon, Llangollen, 2 copies 
Rev. Edward Smart, M.A. Henllan, near Denbigh 
Rev. John Sinnet, Curate of Lampeter 
David Smart, Esq. Solicitor, Ruthin 
Miss Strahan, Rathmines Castle, Dublin 
James Houlbrooke Smith, Esq. Rodney Street, Liverpool 
John F. Stanistreet^ Esq. 9, Percy Street, Liverpool 
Mr. J. Simon, Bookseller, Denbigh, 12 copies 

Misses Thomas, Trefor Hall, Llangollen, 7 copies 

Rev. F. H. Thompson, M.A. Chirk 

W. Tliomas, Esq. Excise Office, London 

Mr. J. Thomas, Smith, Llangollen 



Digitized by Google 



179 



Sir ft. W. Vaughan, Bart. Nannau, 2 copíes 
Walter C. Venning, Solicitor, London 

Sir Watkin Williams Wynn, Bart. M.P. 12 copies 

Sir John Hay Williams, Bart. Bodlewydden, 2 copies 

F. R. West, Esq. Ruthin Castle, 4 copies 

Rev. Rowland Williams, M.A. Ysceiíiog 

Rev. H. W. White, M.A. Dolgelley 

Rev. Morris Williams, M.A. Llanllechid 

Rev. Robert Williams, M.A. Llancadwalader 

Rev. David Williams, M.A. Nannerch, 2 copies 

Rev. Thomas Williams, M.A. Curate of Northop, 2 copies 

Rev. Robert Williams, M.A. Rector of Bottwnog, 2 copies 

Rev. Rowland Williams, M.A. Fellow & Tutor, King's Col- 

lege, Cambridge 
Rev. St. George Armstrong Williams, M.A. Pwllheli 
Rev. W. E. Williams, Llanarmon Mynydd Mawr 
Rev. Robert Williams, M.A. Gwernaffield, near Mold 
Rev. Stuart Williams, B.A. Curate of Selattyn 
Mrs. Wade, Mount Pleasant, Dublin 
Miss Jannet W. Wilkinson, Llantysilio Hall 
Cyril Williams, Esq. Mayor, Pwllheli 
J. Watkins, Esq. Jesus College, Oxford 
Thomas Williams, Esq. Lower Sackville Street, Dublin 
Messrs. Williams and Hughes, Booksellers, Carnarvon, 

3 copies 
Mr. John Williams, Llanrwst 
Mr. John Williams (Ioan Mai) Carnarvon 
Mr. Williams, Druggist & Wine Merchant, PwllheÜ 
Mr. Edward Wynne, Draper, Llangollen 
Mr. Robert Wright, Innkeeper, Pen y Bont, ditto 
Thomas Whitley, Esq. Broncoed, near Mold 
John Williams, Esq. Surgeon, Corwen 
Rev. John Wynne, M.A. Llandrillo 
Rev. John Williams, M.A. Nerquis, near Mold 
William Willîams, Esq. M.D. Mold 

Mr. Rowland Williams, Dinorwic House, Llanberis, 2 copics 



Digitized by 



180 



Mr. Edward Wynne, Rhîsgog Cottage, Llangollen 
Mr. William Rees, Publisher and Bookseller, Llandovery 
6 copies 

Mr. John Williams, Bookseller, Rhosymedre, âO copies 
Robert Wüliams, Eoq. Magdalen Hall, Oxford 
Mr. Edward Williams, Pen y Coed ücha 

Williara Parry Yale, Esq. Plas yn Yale, near Llangollen 



tULA, ARGRAPHSDIG GAN R. 8At T NDERSOfí • 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



Digitized by 



Goode 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



Digitized by 



Goode 



Digitized by Google 



